Entered according to Act of the Parliament oí Canada in the year 
18% by Ólafur S. Thorgeirsson, at the Depar tment of Agriculture. 


Almanak 

fyrir árið 

1917 

ReiknaS eitir afstöSu Winnipeg-bæjar í Manitoba. 


Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi og fleira. 


TUTTUGASTA OG ÞRIÐJA ÁR. 


WINNIPEG 

Utgefandi og Prentari Ólafur S. Thorgeirsson. 
1916 


2 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


•Á þessu ári teljast liðin vera: 
frá Krists fæðingu. 


1917 ár 


Árið 1917 sunnudagsbókstafur G. 
Gyllintal : 18. 


Myrkvar. 

Árið 1917 verða 7 myrkvar, 4 á sólu og 3 á tungli. 

1. Almyrkvi á tungli 7. jan., byrjar kl. 11.36 að kveldi og endar 

kl. 3.29 að morgni þess 8. 

2. Sólmyrkvi 23. jan.; ekki sýnilegur í Vesturálfu. 

3. Sólmyrkvi 19. júní. Sýnilegur í British Columbia, norðvest- 

ur hluta Canada og Alaska 

4. Almyrkvi á tungli 4. júlí. Ósýnilegur í Norður-Ameríku. 

5. Sólmyrkvi 18. júlí, mjög lítill og ósýnilegur hér í álfu. 

6. Sólmyrkvi 14. des.; hér eigi sýnilegur. 

7. Almyrkvi á tungli 28. desember. Byrjar ki. 1.54 f. m. og end- 

ar kl. 4.55 f. m. 


Tunglið. 

Fylgisrjarna jarðarinnar er tunglið. Þvermál þess er 2,163 
mílur og fjarlægð þess frá jörð vorri 288,000 enskar mílur. Braut 
sína umhverfis jorðitia gengur það á því tímabili, sem alment er kall- 
að tunglmánuður ; er það tímabil alment talið 28 dagar,en er í raun 
réttri 27 dagar og 8 klukkustundir, eða rétt um það bil. 


Um tímatalið. 

Forn-Egyptar skiftu degi og nóttu í 12 kl.-stundir hvoru, — og 
hafa Gyðingar og Grikkir ef vill lært þá venju af Babýlóníu-mönn- 
um. Það er sagt, að deginum hafi fyrst verið skift í klukkustundir 
árið 293 f. Kr., þegar sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirin- 
us-musterinu í Róm. Þangað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árlð 158 f. Kr.), voru kaliarar (eða vaktarar) viðhafðir í Róm til að 
segja borgarbúum. hvað tímanum liði. Á Englandi voru vaxkerta- 
Ijós höfð fyrst frameftir, til að segja mönnum, hvað tímanum liði. 
Var áætlað, að á hverri klukkustund eyddust 3 þumlungar af klert- 
inu. Hin fyrsta stundaklukka (tímamælir— sigurverk) í líkingu við 
þær, sem nú tíðkast, var ekki fundin upp fyr en árið 1250. Forn- 
menn á Norðurlöndum töldu flestir, að dagur byrjaði með upprás 
sólar. Aþenumenn og Gyðingar töldu 'hann bvrja á sólsetri og 
Rómverjar, eins og vér, á miðnætti. 




ALMKNAK 1917 


3 


Páskatímabilið. 

Kirkjuþing'ið í Nicæa, erhaldið var árið 325 eftir Krists fæðing, 
ákvað og leiddi í lög kirkjunnar, að páskahátíðin skyldi ætið haldin 
vera hinn fyrsta sunnudag eftir fyrsta tungl, er springi út næst eftir 
20. rnarzmán. Samkvæmt ákvæði þess getur páskahátíðin átt sér 
stað á 35 daga tímabili, nefnilega á tímabilinu írá 22. marz til 25. 
apríl, að þeim dögum báðum meðtöldum. Þetta tímabil er nefnt 
páskatímabilið. Af þessu leiðir, að ef tungl væri fult 21. 
marz, og 22. marz bæri upp á sunnudag, þá yrði sá dagur (22.) 
páskadagur. Fyr á ári geta páskar aldrei orðið. Þetta átti sér 
stað árið 1818. En sé tungl fult 18. apríl, og 18. apríl bæri upp á 
sunnudag, yrði næsti sunnudagur páskadagur, nefnil. 25. apríl. 
Það kom fyrir síðast árið 1886. 


Páskadagur. 


7 .... 

. 8. 

Apríl 

1918 . 

.31. 

Marz 

1919 . 

.20. 

Apríl 

1920 . 

. 4. 

Apríl 


Sóltími. 

Sólarhringur er sú tímalengd,er líður á milli þess,er sólin geng- 
ur yfir ákveðna hádegislínu.og er það hin eðlilegasta skifting tímans. 
En sökum hinnar mismunandi hreifingar jarðarinnar umhverfis sól- 
ina og sökum bugsins á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei ná- 
kvæmlega jafn-langur tími milli þess, er sól gengur yfir ákveðna 
línu. Af því leiðir, að það er lítt mögulegt að setja stundaklukku 
eftir sól. Til að ráða bót á þessum mi«mun, setja menn svo að önn- 
ur sól sé til, og að hún gangi með jöfnum hraða þvert yfir mlðjarðar- 
línuna. Er sú ímyndaða sól þá stundum á undan og stundum á eftir 
hinni einu virkilegu sól. Er sá mismunur mestur 16 mínutur. Rétt- 
ur sóltími er miðaður við hina virkilegu sól, en hinn svo kallaði 
,,meðal sóltími“ aftur á móti, er miðaður við hina ímynduðu sól. 
Til skýringar má geta þess að það er að eins á tveimur dögum á 
árínu—á jafndægrum haust og vor—að ,,meðal sóltíma“ og rétt- 
um sóltíma ber saman, því á þeim tveim dögum að eins er buglínan 
eða sólargangslínan yfir miðjarðarlínunni. 


TÍMINN er í þessu almanaki viðaður við 90. hádegisbaug. 
Till þess að finna meðaltíma annara staða, skal draga 4 mínútur 
frá fyrir hvert mælistig fyrir vestan þennan baug, en bæta 4 
mínútum við fyrir hvert mælistig ^pstcin hans. 







cr segir fyrir um veðrabreytingar, er verða á öllum tunglkomum, og meðan hvert tungl er uppi áriÖ um kring. 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


£.S 

OQ 


u CC 
cö 

« b 

n 03 

U HO 
cö cö 


bfl cö 


S io 

'CTJ s .1- 

*o K-° 

bfl 5 K) 
£=•> 
> - £ 
s .t 


<u 


.s p <u 
C ÍA 

c Z a 

■S 

fö w 
® !fl Cfl 

.bfl c '•3 

,>■* C “ 
1 » 

i SJi 

. C w 
u '3 >* 

«•= s 

<5 S? 1 « 

S °-i 

1 ) — ■= 

3-Sf 

- 

J3 " 0 

i>J0 c •" 

O K SO 

JJ 

•5 S S 


<D 

AÍO 


cö •r í - 
bí ^ 1 
jU 5 
cc ■£ 
K bÆ 
U) o 


Rj . 
xo U 
u cö 
« Jí 

^ *5 

C ** 

c ^ 
S ’5 
U)TJ 
.Srt 
> rt 
<u xo 

5 § 

JO T3 

R» 1/3 

xo » 
<n cö 

5 í 

I S 

»0 o 

<U Jí 

u S 
a cö 


Jí S 

2 8 


b bi 
8 tt 
í xö 
A c 

g O 

qs £ 

:° , 


3 S 


bfl 

c 

3 


KO bfl 
«? C 
A 3 

S 

3 


1? 


C '<U 
bfl « 
0 ) 


cö bfl 

^ S 0 

bfl t « 

cö 

cn & wX 


o 


F *° 

Ofl U 

<u <u 
u > 

O öé 


ta- “"= u' 

o5 cö <u £ 

tu W £ > CQ 

u c • • • 

= c • • • 


3 3 > bfl- 

-~-S - o 

3.2 ^ s 


£'•£ 5 S s. - ; 

«Sj gi 3 

1.3 .2 ^ œ 00 S 

—,tí " b< b/i M 

á5Í°"o'> 
!«p ” ? ? f 

S'g 6-“* " : 

fl' — 

w S 


Cö £ 
XO >o 


C co 

<4H u- 

CÖ Cö 


Cö oS 
U ( 4 — 
= Cö 
T3 


<U 


• - x JD 

» « g 

- f Ei’p 


> afsS*£*g ° »5 

J= “ “ S 1 rt g 

h . bo > > »0 > 

O U U _ U 

u 3 p - c 3 
— bfl bfl bfl bfl bfl 


cö 


C cö cö cö o ctí 




£.*ö 

bfl o 


(U (ö 
> )Ð 
*o V 


3 TJ 
T5 C 

.5 ‘> 


3 > . 


sn 

~ C *-■ *? '<U «« 

1 

, •- u u ,c u 

bfl >-, r' r' C — 

jo . : o <u bfl bfl bfl b/ 

H S a cl . fc, cá fc. 


S- - ; - 


U 


oq ® 00 o 'g 

txi 1 » be íja bc be ho 

o o o o o o o 

O (N]C^tJ<CDCOO 



















ALMANAK 1917 


5 


Litur loftsins um sólsetur. 

Þegar himininn er gráleitur og’ myrkur um sólsetur, eða sláiir. 
hann grænum eða gul-grænum lit, er regn í vændum. Rautt sóla-a 
lag - með skýjum, er verða myrkari, þegar fram á nóttina líður boðar 
einnig regn. 

Baugur um sólina. 

Með baug um sólina meinum vér hina stóru hringi, eða hring- 
parta, er lig’gja um sólina. Pegar baugur sést um sólina eftir gott 
veður, má búast við regni. 

Kóróna. 

Með kórónu meinum vér smáa hringi, er sjást oft um sólina eða 
tunglið. Þegar kórónan fer minkandi, bendir það á regn, stækki 
hún, er fagurt veður í vændum. 

Regnbogar. 

Regnbogi að morgni dags er áiitinn boða regn ; regnbogi að 
kveldi, fagurt veður. 

Litur himinsins. 

Þegar þykkur, djúpur blámi sést á himninum, jafnvel þótt hann 
sjáist gegnum skýjað loft, boðar það fagurt veður; verði bláminn 
ljósari (hvítari), er stormur í nánd. 

Þoka. 

Þokur benda á staðviðri. Morgunþoka er vanalega horfin um 
hádcgi. 

kafheiður himinn. 

Þegar gufuhvolfið er óvanalega skírt, og mjög stjörnubert er 
og þær sýnast eins og deplar, er regn í vændum. 

Skýin. 

Þegar vér athugum skýin, gefum vér gætur að, hvers konar 
ský það eru, hvernig þau hreyfast og hvernig þau eru í lögun. Ský 
þau, er menn oft nefna ,,hestatögl“ köllum vér þráðaský (Cirri). 
Einkenni þeirra er, að þau sýnast eins og þunnur vefur, er hangir 
lauslega saman eins og tagl á hesti, eða þau sýnast fléttuð saman 
eins og hin fjarlægu ský, er mynda sólarhringina. Litlar, reglu- 
lega myndaðar þyrpingar af skýum þessum sjást oft fyrir stöðugu 
blíðviðri.’ En þráða-ský eru líka stundum fyrirboði storms. Þegar 
þau boða storm, eru þau vanalaga þéttari (fleiri) og hliðar þeirra 
skörðóttar, og þá verða þau oftast að hvítleitum, löngum skýbakka. 
Ský þau er alment eru kölluð ,,baðmullar-sekkir“, eða “þrumuhöf- 
uð ‘, köllum vér skýja-þyrping (Cumulus). Þegar þau sjást .im 
heitasta tíma dagsins, en hverfa með kvöldinu, er framhaldandi 
blíðviðri í vændum. Þegar þau aukast skyndilega, síga hægt niður 
í gufuhvolfið, og hverfa ekki undir kvöldið, mun brátt von á regnt 
Þegar sérstök smáský virðast eins og slitna frá þeim, má búast via 
skúrum. Ský þau er sjást vanalegast eftir miðnætti, sýnast liggjð 
marflöt og taka yfir mikið svæði, boða fagurt veður. Lítil svör, 
vindaský eru fyrirboði regns. 

Loftþyngdarmælir. 

Þegar vér notum loftþyngdarmæli, er áríðandi að gefa p-ætur að 



6 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


hvort hann stendur fjrir ofan eða neðan vanalega hæð, og hvort 
hann ,,fellur“ flótt eða seint. Ef hann stendur fyrir ofan vanalega 
hæð og er stöðugur—smábreytist ekki —, verður sama fallega 
veðrið, þótt búast mætti við þykku lofti. Ef hann stendur lágt og er 
að “falla“, er regn eða í öllu falli dimmviðri í vændum. Þegar hannn 
‘,stigur“ eða ,,fellur“ skyndilega (meira en 0,01 úr þumlungi á kl., 
stund) béndur það á óstöðugt veður og storm. 


Ártöl nokkura merkisviðburða. 


Fall Trjóuborgar. 

Stofnun Kartagóborgar. ... 

Stofnun Rómaborgar. 

Jerúsalem hertekin af Nebúkadnesar 
Júlíus Cæsar fer til Bretlands. 


1183 
878 

753 

588 


. 55 

Eftir Krist. 


Jerúsalem eyðilögð af Títusi.... . 70 

Constantínus keisari snýst til kristni. 313 

Rómverjar yfirgefa Bretland ... 410 

Norðmenn vaða inn á Bretland. Bardaginn við Hastings_ 1066 

Krossferðir byrja. 1096 

Tyrkir taka Miklagarð. . 1453 

Biblían fyrst prentuð í Mentz . 1462 

Columbus fann Ameríku. .... 1492 

England og Skotland sameinast . 1602 

Þrátíu ára stríðið byrjar. 1618 

Bretar taka Gibraltar.1704 

Friðarsamingarnir gerðir í Utrecht. 1713 

Frímerkjalögin gengu í gildi .. 1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum. 1776 

Fyrsta nýlenda sett á stofn í Astralíu. 1788 

Napóleon Bonaparte verður keisari . 1804 

Bardaginn við Trafalgar. Fall Nelson’s. 1805 

Franski leiðangurinn til Moskva. 1812 

Bardaginn við Waterloo. 1815 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlantshaf. . 1819 

Gullið fundið í Californíu . 1848 

Fyrsta alheimssýning haldin í London.. 1851 

Dominion of Canada stofnuð .. 1867 


, Til minnis um fsland. 

Fyrst fundið Island af frum á 8. öld. Af Norðmönnum 860. 
Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrstur trúboði Friðrik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsti lögsögumaður, Hrafn Hængsson, kosinn af lögréttu 930. 
Fyrsta kirkja er í ritum talinn bygð um 984, að Ási í Hjaltadal, 
en það mun sanni nær, að Örlygur gamli hafi reist kirkju að Esju- 
bergi nálægt 100 árum áður. 
































ALMANAK 1907 


7 


Fyrstur íslenzkur biskup, ísleifur Gussursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundtir, kunnur, og faðir íslenzkrar sagn- 
ritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, d. 1148. 

Fyrsta Héklugfos, er sög-ur fara af ll04. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingcyrum, 1133. 

Fyrsta nunnuklaustur, í Kirkjttbæ í Vestur-Skaftafellssýslu 1186 
Fyrstur konungur yfir Islandi, Hákon Hákonarson (koriungur 
Norðmanna), 1262—63. 

Svarti datiði geysaði, 1402. 

Seinni plágan 1495. 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi um 1530. 
Fyrstur prentari, Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Oddi lögmanni Gott- 
skálkssyni, 1540. 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti 1552. 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi bisk. 1584. 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690). 

Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695, ogað Hólum 
aftur 1703. 

Stórabóla geisaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennivín á Islandi á 17. öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslandi 1760. 

Fyrst drukkið kaffi 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaupmannanotn 1779. 
Akveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá Skálholti til 
Reykjavíkur 1785. 

Verzlunareinokunin konunglega afnumin 1787. 

Seinasta löggjafarþing haldið áÞingvöllum við Öxará 1768. 
Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799. 
Landsvfirréttur settur á laggirnar í Rvík 1800. 

Fyrsta organ sétt í Leirárkirkju, 1800. 

Hólaskóli fluttur til Reykjavíkur 1801. 

Landið gjört að biskupsdæmi 1801. 

Haldinn fyrsti yflrréttur frá Reykjavík 1801. 

Latínuskólinn fluftur frá Reykjavík til Bessastaða 1805. 

Hið íslenzka biblíufélag stofnað 1816. 

Hið íslenzka Bókmentafélag stofnaðl8l6 

Fyrsti vísir til fréttablaða. Klausturpósturinn kemur út 1818. 
(Minnisverð tíðindi ekki talin; þau koma út 1796 — 1808. 

Prentsmiðjan flutt frá Leirárgörðum til Viðeyjar 18l£ 
Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns Sigurðssonar. 



8 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON *. 


Prentsmiðjan flntt frá V T iðey til Rvíkur 1844 . 

Fyrsta alþing í Reykjavík 1845 . 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessastöðum 1846 . 
Prestaskólinn settur í Reykjavík, 1847 . 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við Öxará i848. 
Fyrsts blað Þjóðólfs prentað 1848 . 

Hrossa-sala til útlanda byrjar um 185 O. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852 . 

Fyrsta póstgufuskip kom til Reykjavíkur 1858 . 

Spítali settur á stofn í Reykjavík i863. 

Forngripasafnið sett á stoín í Reykjavík i863. 

Barnaskóli í Reykjavík stotnaður 1863 . 

Þjóðvinafélgið stofnað i87o. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871. 

Settwr háskóli í Reykjavík 1911. 


Stærð úthafanna. 

Norður-íshafið er um 4,781,000 ferh. míl. flatarmál. 

Suður-fshafið “ “ 30,592,000 “ “ 

Indlandshafið “ “ 17,084,000 “ “ 

Atlandshafið “ “ 24.536,000 “ 

Kyrrahafið “ “ 50,309,000 “ “ 


Lengstur dagur. 


kl. 

Reykjavík. 20 56 

Pétursborg. 18 38 

■ Stokkhólmi .. 1836 

Endinborgf ... i7 32 

Kaupmannahöfn . i7 20 

Berlín. 16 40 

London. 1634 

Parfs. 16 05 

Victoria B.C. 16 00 

Vínarborg . 15 56 

Boston. 15 14 

Chicago. . 15 08 

Miklagarði. J 5 °4 

Cape Town. i4 20 

Calcutta.; •. 13 24 


Þegar klukkan er 12 

á hádegi í Washington, höfuÖstað 
Bandaríkjanna, þá er hún í 


New York. 12.12 e. h. 

St. John, Nýfundnal. 1.37 “ 

Reykjavík. 4.07 “ 

Edinburgh. 4.55 “ 

London. 5.07 “ 

París . 5.17 “ 

Róm. 5.53 “ 

Berlín. 6.02 “ 

Vínarborg. 6.14 

Calcutta, Indland . . 11.01 “ 

Pekin, Kína. 12.64 f. h. 

Melbourne, Ástralía.. 2.48 “ 

San Francisco . 8.54 “ 

Lima, Perú . 12.00 á hád 


























JANUAR 


hefir 31 dag 


1917 


M 

1 

Þ 

2 

M 

3 

F 

4 

F 

5 

L 

6 

S 

7 

M 

8 

Þ 

9 

M 

10 

F 

11 

F 

12 

L 

13 


S 

14 

M 

15 

Þ 

16 

M 

17 

F 

18 

F 

19 

L 

20 

S 

21 

M 

22 

Þ 

23 

M 

24 

F 

25 

F 

26 

L 

27 


S 

28 

M 

29 

Þ 

30 

M 

31 


Mörsugur 

Umskurn Krists, Lúk. 2. 

Nýársdag'ur 

su. 7.52, sl. 4.54 
Konráð Gíslason d. 1891 
Stjórnarskrá íslands 1874 

Þréttándi (jóladagurinn gamli) 11. v. vetrar 

BarnamoróiQ í Betlehem, Matt. 2. 

1. s. e. þrett.—Knútsdagur—Eldbjargarmessa 

@Fullt 2.42 f.m. 

Napóleon 3 . d. 1873 
s.u.7.50,sl.5.01 

Gissur jarl Þorvaldsson d. 1268 

Geisiadagúr 12. vika vetrar 

Þegar Jesús var 12 ára, Lúk. 2. 

2 . s. e. þr,—Magnús lögmaður Ólafsson d. 1800 
Hilmar Finsen d. 1886 

British Museum opnað 1759. JS.kv.6.42 f.m. 

s.u. 7.47, sl.5.09—Benjamín Franklin f. 1706 

B. Lytton d. 1873 

Gull fundið í Californíu 1848 

Bræðramessa 13.v. vetrar 

Brubkaupiá í Kana, Jóh. 2. 

3. s. e þr.—Agnesarmessa 

Gustav Doré d. 1882 -^Nýtt 2.40.f.m. 

su.7.43,sl.5.l7—Friðrik mikli f. 1712 

Pálsm. —Kirkjufélag ísl. i Vesturh. stofnað 1885 

—Þorri 

Mózart f. 1756 14.v.vetrar 

Jesús gekk ofan af fjallinu, Matt. 8. 

4. s. e. þrett.—Holberg danska skáldið d. 1754 

(gF kv. 8.02 e. m. 

su.^.^y^sl.S .? 7 — Dr. Guðbr. Vigfússon d. 1889 




FEBRÚAR hefir 28 daga 


1917 


F 1 

F 2 
L 3 


S 4 
M 5 
Þ 6 
M 7 
F 8 
F 9 
L 10 


S 11 
M 12 
Þ 13 
M 14 
F 15 
F 16 
L 17 


S 18 
M 19 
Þ 20 
M 21 
F 22 
F 23 
L 24 


S 25 
M 26 
Þ 27 
M 28 


Þorri 

Brigildarmessa—Ráðherrastjórn íslands 1904 
Kynndilmessa—Heitdagur Norðlending'a 1365 
Mendelsshon Bartholdy f. 1809 15. v. vetrar 

Verkamenn í víngarbi, Matt. 20 
Níuviknafasta 


@Fullt 10.28 e.m. 

su.7.28, sl.5.36—Charles Dickens f. 1812 
Pétur mikli d. 1725 
Baldvin Einarsson d. 1833 

Canada afh.Englendingum 1763 16 v. vetrar 

Fernskonar sáðjörð, Lúk. 8 

2. s. í níuv.föstu—Bellman tónfræð. d. 1795 

Abraham Lincoln f. 1809 

/ 

su. 7.18, sl. 5.46 JSið.kv 8.53 e m 

Melankton fæddur 1^97 

Michael Angeló d. 1563 17. v. vetrar 

Skírn Krists, Matt. 3 
Langafasta—Lúter dáinn 1546 
N. Kópernikus f. 1473 
Sprengikvöld 

Öskudagur—su. 7.08, sl. 5.55— fpN.1.1.09 e.m. 
Washington f. 17 32 —Pétursmessa 

Þor-raþræll 18. v. vetrar 


Djöfullinn freistar Jesú, Matt. 4 
1 . s. í föstu 


Góa 


su. 6 .57, 6.04 


(gF.kv. II .44 f-m. 




MARZ 


hefir 31 dag 


1917 

Góa 


F 1 

F 2 
L 3 


S 4 
M 5 
Þ 6 
M 7 
F 8 
F 9 
L 10 


S 11 
M 12 
Þ 13 
M 1 4 
F 15 
F 16 
L 17 


S 18 
M 19 
Þ 20 
M 21 
F 22 
F 23 
L 24 


S 25 
M 26 
Þ 27 
M 28 
F 29 
F 30 
L 31 


John Wesley dáinn I 79 I 

Jónsmessa (h. f.) 19. v. vetrar 

Kanverska konan, Matt. 15. 

2. s. í föstu 


su. 6.45 sl. 6.13 

Jón Thoroddsen dáinn 1868. 

Bard. m. Merr. oe; Mon. 1862 — ©F. 4.58 e. m. 

20. v. vetrar 

Jesús rak at djöful, Lúk. 11. 

3. s. í föstu 

Síra Páll ÞorHicsson d. 1882 
Dr. Guðbr. VigfússOn f. 1827 
su.6.33, sl.6.2? 

Gvöndard.(GuÖm.góði H.d.l237)-JS.k.7.33f.m. 
Björn Gunnlögsson d. 1876 21. v. vetr. 

Jesús mettar 5000 manna, Jóh. 6. 

Miðfasta 


su. 6.2], sl. 6.30—Benediktsmessa—Jafndægur 
Göthe d. 1832 ^Nýtt 11.05 e.m. 

Riels uppr. í Canada hefst 1885 
Albert Thorvaldssen d. 1844 22. v. vetrar 

Gabríel engill sendur, Lúk. 1. 

5. s. í föstu—Boðunardagur Maríu—Góuþæll 

EinmAnudur 

John Bright d. 1889 
su. 6 .O 7 , sl. 6.39 

Jón Eiríksson, konferensráð d. 1787 

(g^F. kv. 5.36 f.m. 
23. v. vetrar 




APRÍL hefir 30 daga 1917 

ElNMáNUDUR 

S 1 | Pálmasunnudagur—Bismarck f. 1815 
M 2 ' Gambetta f. 1838 
Þ 3 

M 4 ! su. 5 . 54 , sl. 6.48 
F 5 i Skírdagur • 

F 6 : Föstd. langi 

L 7 I ©F.t. 8.49 f.m.—24.v.vetrar 

Krisis upprisa, Mark. 16. 

S 8 Páskadagur—Kristján IX. f. 1818 
M 9 

Þ 10 ÞórSur Sturlson d. 1237 
M 11 su. 5.42, sl. 6.56 
F 12 
F 13 

L 14 JSíS.kv. 3.32 f.m.—25. v. vetrar 

Jesús kom aS luktum dyrum, Jóh. 20. 

S 15 1. s. e. páska—Abraham Lincoln skotinn 1865 

M 16 Magnúsmessa (Eyjajarls b. f.) 

Þ 17 Franklín d. 1790 
M 18 su. 5.30, sl. 7.05 

F 19 Melankton dáinn 1560 —Darwin d. 1882 
F 20 

L 21 H|N. 9.01 f. m.— Sumarmál af26. v.v. 

Jesús er góöi hiróirinn, Jóh. 10. 

S 22 2 s.í páska 

M 23 Jónsmessa (Hólab. h. s. d. 1121) 

Þ 24 i Danlel Defoe d. 1731 

M 25 su. 5.19, sl.-7.l3 Harpa 

F 26 1 Björnstjerne d. 1910—Sumard. fyrsti l. v. s. 
F 27 Herbert Spence f. 1820 
L 28 

Burtför Ktists til foóursins, Jóh. 16. 

S 2g ] 3. s. e. páska (^F. kv. 0.22 f. m. 

M 30 ! 




MAÍ 


hefir 31 dag 


1917 


Þ 

1 

M 

2 

F 

3 

F 

4 

L 

5 


S 

6 

M 

7 

Þ 

8 

M 

9 

F 

10 

F 

11 

L 

12 


S 

13 

M 

14 

Þ 

15 

M 

16 

F 

17 

F 

18 

L 

19 


S 

20 

M 

21 

Þ 

22 

M 

23 

F 

24 

F 

25 

L 

26 

S 

27 

M 

28 

Þ 

29 

M 

30 

F 

31 


Harpa 

Tveggja postulamessa—D. Livingstone d. 1878 
su. 5.09, sl. 7.2i 

2. v. sumars 


Napóleon Bonaparte d. 1821 

Sending heilags anda, Jóh. 16. 

4. s. e. páska ©Fullt 9.43 f.m. 

John Stuart Mill d. 1873 
su.4.59,sl.7.30 

Eldaskildagi 3. v: sumars 

J. Herschel d. 1871 

Biójió í Jesú nafni, Jóh. 16. 

5. s. e. páska JSíð.kv.8.48 e.m. 

Vinnuhjúaskildagi á íslandi 
Hallvarðsmessa --Pétur biskup d. 1891 

su. 4.51 , sl. 7.37 

Tómas Sæmundsson d. 1841 4. v. sumars 

Magnúsprest. Jónsson, GrenjaSarst. d.1889 
Gladstone d. 1898 

Þegar huggarinn kemur, Jóh. 15. 
ó.s.e.páska—Chr.Col.d. 1506 — ^Nýtt 7.45 e.m. 

Sæm. fróði d. 1133 
su. 4.45, sl. 7.44 

Kopernicus d. 1543 5. v. sumars 

Urbanusmessa Skrefla 

Jónas Hallgrímsson d. 1845 

Sá, sem elskar mig, Jóh. 14. 

Hvítasunnudagur (K.F. kv. 6.34 e.m. 

Gissur biskup ísleifsson d. 1118 

Gísli Brynjólfsson d. 1888 

su. 4.40,sl.7.50—Eggert Ólafsson d. 1768 

Jón Guðmundsson, ritstj. d.T875 6. v. sumars 




hefir 30 daga 


1917 


JÚNÍ 


F 1 ! 

L 2 ! 


S 3 
M 4 
Þ 5 
M 6 
. F 7 
F 8 
L 9 


S 10 
M 11 
Þ 12 
M 13 
F 14 
F 15 
L 16 


S 17 
M 18 
Þ 19 
M 20 
F 21 
F 22 
L 23 


S 24 
M 25 
Þ 26 
M 27 
F 28 
F 29 | 
L 30 | 


Garibaldi d. 1883 


Skerpla 


Kristur og Nikódemus, Jóh. 3. 

Trínitatis — Síra Jón Bjarna.son, D.D., d. 1914 
Vísi.Gísli d. 1696 

su. 4.38 sl. 7-55 @Fullt 8.07 e.m. 

Alexander mikli d. 365 f. Kr. 

Tómas Sæmundsson f. 1807 7. v. sumars 

Jón Hjaltalín, landlæknir d. 1882 
Charles Dickens d. 1870 

Hinn auÓugi maóur, Lúk. 16. 

1 . s. e. trín. 

su. 4.36, sl. 7.59 JSíö kv.1.39 f.m. 

Jón Sveinsson, landlæknir d. 1803 

Stgr. biskup Jónsson d. 1845 8 . v. sumars 


Hin mikla kvöldmáltib, Lúk. 14. 

2. s. e. trín.—Jón SigutBsson f. I 81 I 

Björnjónsson riststj. Norðanf. d.1816 
su. 4.36, sl. 8.02 |#Nýtt 8.02 f.m. 

Kristján Jónsson, skftld. f. 1842 9. v. sumars 

Sólstöður; lengstur dagur 

SÓLMANUDUR 


Hinn týndi sauöur, Lúk. 15. 

3. s. e. trín.—Jónsm.—Kristni iögt. á ísl. 1000 

Jón alþm. á Gautl. d. 1889 

su. 4.37, sl. 8.03 ígF. kv. 11.08 f. m. 

Björn á Skarðsá d. 1655 lO.v.sumars 

Pétursmessa og Páls. 

Jón biskupVigfússon d. 1690 




JULÍ 


hefir 31 dag 


19l7 

SÓLMANUDUR 


s 

1 

M 

2 

Þ 

3 

M 

4 

F 

5 

F 

6 

L 

7 

S 

8 

M 

9 

Þ 

10 

M 

11 

F 

12 

F 

13 

L 

14 

S 

15 

M 

16 

Þ 

17 

M 

18 

li 

19 

F 

20 

L 

21 

S 

22 

M 

23 

Þ 

24 

M 

25 

F 

26 

F 

27 

L 

28 

S 

29 

M 

30 

Þ 

31 


Veriö miskunsamir , Lúk. 6. 

4 . s.e. trín.—Dominion-dagur 
Þingmaríum. (vitjunard. Maríu) 

Konráð Gíslason f. 1808--Mag. Eiríksson d.1881 
Þjóöm. Bandaríkja (1776) @Fullt 4-41 e. tn. 

ísleifur bisk. Gissursson d. 1080 ll.v.sumars 

* 

Jóhann Huss brendur 1415 

Jesús kennir af skipi, Lúk. 5. 

5. s.e.trín. 

Jóhann Calvin f. 1509 

su. 4.47,sl.7.59 JSíö. kv. 9.12 f. m. 

Julius Cæsar f. 100 f. Kr. I 2 . v. sumars 

Margrétarmessa 

Réttlœti Farríseanna, Matt. 5. 

ö.s.e.trín.—Krossfarendur tóku Jerúsalem (1099) 


su.4.52,sl.7.55 ^Nýtt. 10.00 e. m. 

13. v. sumars 

Þorláksmessa (á sutnri)—Guðbrandur bisk.d.1627 

Jesús mettar 4000 manna, Mark. 8. 

7. s.e.trín. 

H vamm-Sturla d. 1183 
Kanada fundin 1534 
su.4.59,si.7.50—Jakobsmessa 

14 v. sumars 

Atlansh.ritsím. fullg. 1866 (gF.kv. 1.40 f.m. 
Kopavogseiöar 1662—MiÖsumar Heyannir 

Um falsspámenn, Matt. 7. 

8. s. e. trín. —Ólafsmessa 

William Penn d. 1718—Bismarck d.1898 
Kolbeinn kaldaljós Árnórss. d.1246 




ÁGÚST 


hefir 31 dag 


1917 


M 1 
F 2 
F 3 
L 4 


S 5 
M 6 
Þ 7 
M 8 
F 9 
F 10 
L 11 


S 12 
M 13 
Þ 14 
M 15 
F 16 
F 17 
L 18 


Heyannir 

Bandadagfur—Jón Espólín d. 1836 

Ben. Sveinsson, sýslum.d. 1899 15v.sumats 

Ólafsmessa (h.s.) @Fullt 0.12 f.m. 

Hinn rangláti rá’ósmaður, Lúk. 16. 

I 9.s.e.trín.—Br. Sveinssoo, biskup d. 1675 

Spánska flotanum eytt 1588 

su.5. 12,s1.7,34— Canning d. 1827 

Capt. Maryat d. 1818 ^S.kv. 2.56 e.m.—16v.s. 

Lárentiusarmessa—Veginn Didrik af Minden 1539 

Jesús grætur yfir Jerúsalem, Lúk. 19. 

1 lO.s.e.trín. 

Bólu-Hjálmar d. 1875 

Þóröur biskup Þorláksson f 1637 

su. 5.20, sl, 7.24—Maríumessa h. f. 

I 7 . v. sumars 

Sv. Egilsson d. 1852 ^Nýtt 1 .21 e.m 


Faríseinn og tollheimtumaöurinn, Lúk. 18. 


S 19 
M 20 
Þ 21 
M 22 
F 23 
F 24 
L 25 


ll.s.e.trín.—Gestur Pálsson d. 1891 
Wm Booth d.1912 
Njálsbrenna 1011 
su. 5.29, sl. 7.13 

18. v. sumars 

Bjarni Thorarensen d. 1841 

Pétur Guðjónss.d. I 877 @F.kv.2.08 e.m. 


Daufi og málhalti maf>urinn, Mark. 7. 


S 26 
M 27 
Þ 28 
M 29 
F 30 
F 31 


12 . s.e.trín. 

Ágústin d. 430 Tvímanudur 

Leo Tolstoi f. 1828 

su. 5.37, sl. 7.01—Hofuöd.—Jóh. skír. hálshögg. 
Jón biskup Vidalín d. 1720 19. v. sumars 

Jón konferenzráð Eiríksson f. 1728 




SEPTEMBER hefir 30 daga 1917 


l i | 


Tvímanudur 
©Fullt 7.29 f. m. 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


Hinn miskunnsami samverji, Lúk. 10. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


13.s.e.trín.—Grundtvig d. 1872 
Cromvvell d. 1658—Verkamannad. í Canada 
Franska lýSv. stofn. 1870 
su. 5.45, sl. 6.50 

McKinley forseti skotinn 1901 20. v. sumars 

Maríumessa JS.kv. 2.05 f.m. 


S 9 
M 10 
Þ 11 
M 12 
F 13 
F 14 
L 15 


Tíu líkþráir, Lúk. 17. 

14. s. e. trín.—Svoldarorusta.—Fall Ólafs Trygg- 

[vasonar 1000 

su. 5.25 sl.6.37—Bard. viö Quebec 1759 
Bretar taka Quebec 1759 21. v. sumars 

Wellington d. 1852 
Moscow-borg brend 1812 


Enginn kann tveimur herrum a<5 þjóna, Matt. 6. 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


15. s. e. trín. 

Willard Fiske d. 1904 

Fyrsti banki á íslandi 1885 

su.6.00,s1.6'23 

Geir biskup Vídalín d.1823 

Mattheusmessa 


|Nýtt 5.28 f.m. 


22 . v. sumars 


Sonur ekkjunnar af Nain, Lúk. 7. 

S 23 . 16. s.e. trín —Snorri Sturluson veginn 1241 
M 24 j Niels Finsen d. 1904-Jafndægur-^F.kv.0.41 f.m 
Þ 25 ■ Björn Gunn'augsson f. 1788 

M 26 su.6.09,sl.6.10- Kristjln X.f.1870- - Haustman. 
F 27 Fyrsta járnbraut á Englandi 1825. 23.v.sumars 
F 28 L,. Pasteur d 1895 

L 29 Mikaelsmessa 


Vatnssjúki maóurinn, Lúk. 14. 

S 30 | 17. s. e. trín. Fullt t. 3.31 e.m. 





OKTÓBER hefir 31 dag 


1917 


M 1 
Þ 2 
M 3 
F 4 
F 5 
L 6 


S 7 
M 8 
Þ 9 
M 10 
F 11 
F 12 
L 13 


S 14 
M 15 
P 16 
M 17 
F 18 
F 19 
L 20 


S 21 
M 22 
Þ 23 
M 24 
F 25 
F 26 
L 27 


S 28 
M 29 
Þ 30 
M 31 


Haustmanudur 


su. 6.18, sl.5.57—Pétur Pétursson biskup f. 1808 

24. v. sumars 

Jón Thoroddsen f. 1819 
Tennyson d. 1892—Eldadagur 

Hvers son er Kristur ? Matt. 22. 

18. s.e.trin.—Edgar Poe d. 1849—JS.kv. 5.14 e.m. 

Diónýsíusmessa - Chicago 'brann 1871 
su. 6.26, sl. 5.44 

25. v. sumars 

Columbus fann Ameríku 1492 

Limafallssjúki maÚurinn , Matt. 9. 

19. s. e. trín. 

Gregoriska tímat. innleitt]582 |pNýtt 9.45 e.m. 
su. 6.35, 5.32 

Lúkasmessa ' 26. v. sumars 

Einar Ásmundsson í Ne-d d. 1893 

Brúðkaupsklœðin, Matt. 22. 

20 s e trín.—Sira Jón ÞorlAksson d. 1819 
Flugumýrarbrenna 1253—Jón Espó'íu f. 1769 
W.Penn steig á land í Amer. 1681-(g F. k v.9.38 f .m 
su. 6.44, sl. 5.21 

Veturnætur af 27. v; sumars 
Moltke hersh. f 1800 Gormanudur 

Síra Hallgr Péturs.d. 1674— Vetrard.fyrsti—l.v.v. 

KonungsmáÓurinn, Jóh. 4. 

21 s e trín. — Hovvard-háskólinn stofnaður 1636 
Síra Arnljótur Ólafsson d 1904 

Gambetta f 1832 @Fullt 1.19 f.m 

su 6 53, sl 5 11 -Reformation Lút. 1517 




NÓVHMBER 


hefir 30 daga 1917 

Gormanudur 

F 1 | Allra-heilagra-messa— Jón Loptsson í Odda d 1197 
F 2 I Esaías Tegnér d 1846 

L 3 I 2 v vetrar 

Jesús prédikar um sœlu, Matt. 5. 

S 4 1 22 s e trín. 

M 5 

Þ 6 Fall Gustafs Adolfs 1632 JS kv 0 04 e m 

M 7 su 701, sl 5 03—Aftaka Jóns biskup Arasonar 
F 8 [og sona hans 1550 

F 9 Ari fróði Þorgilsson d. 1148 

L 10 3 v vetrar 


Skattsins mynt , Matt. 22. 

S 11 23 s e trín,—Marteinsmessa—W. Fiske f 1831 

M 12 
Þ 13 

M 14 su 7 10, sl 4 55 ||Nýtt 1 29 e m 

F 15 

F 16 Jónas Hallgrimsson f 1807 

L 17 4 v vetrar 

Blobfallssjúka konan, Matt. 9. 

S 18 24 s e trín. 

M 19 Albert Thorvaldsen 1 ' 17T0 

Þ 20 Vígð Hóladómkirkja 1763—L. Tolstoi d. 191 O 

M 21 su 7 19, sl 4 50—Maríumessa (££F kv 5 29 e m 
F 22 Ceselíumessa 

F 23 Klemensmessa 

L 24 1 Björn.ráðh. Jónsson d 1912 5 v vetrar 


Ví&urstygö eybileggingarinnar, Matt. 24. 


s 

25 

25. s. e. trín.—Katrínarmessa 

M 

26 

Konráðsmessa 

Þ 

27 

Grímur Thomsen d. 1896 

M 

28 

su 7 27, sl 4 46 

F 

29 


F 

30 

Andrésmessa 


Ýlir 

@Fullt 141 e m 






H 1J g V g C/3 


DESEMBER 


hefir 30 daga 


1917 


Ýlir 

L 1 | Eligiusmessa 6 v vetrar 

Innrevb Krists í Jerúsalem, Matt. 21. 

S 2 1 s í jó’aföstu—Adventa 

M 3 Steinn biskup Jónsson d 1739 
Þ 4 Helgi biskup Thorderson 1867 
M 5 su 7 35, sl 4 42 

F 6 Bened.próf.Kristjánss. d 1903 j^S kv 9 .14 f m 
E 7 Jón Sigurðsson d 1879 

L 8 Maríumessa 7 v velrar 

Teikn á sól og tungli, Lúk. 21. 

S 9 | 2 s í jólaföstu’- Milton f 1608 
M 10 Alexander Dumas, sr d 1872 
Þ 11 

M 12 su 7 42, sl 4 42-Skúli fógeti f 1711 
F 13 Lucíumessa 

F 14 George Washington d I 799 @Nýtt 4 17 f m 
L 15 DNiels Finsen f 1860 8 v vetrar 

Jóhannes i böndum, Matt. 11. 

S 16 3 s í jólaföstu—Beetboven f I 77 O 

M 17 Páll amtm.Briem d 1904 
Þ 48 

M 19 su 7 54 , sl 3 57—Björn próf. Halldórsson d 1882 
F 20 Stefán amtm. Stephensen d 1820 
F 21 Tómasmessa (gF kv 1 07 f m 

L 22 Sólbvörf-skemsturdagur 9 v vetrar 

Vitnisburöur Jóhannesar skírara, Jóh. 1. 

23 4 s í jólaföstu—Þorláksmessa 

24 Aðfangadagur jóla—-Nóttin helga 

25 Jóladagur Mörsugur 

26 su 7 50, sl 4 47 

27 Magnús konf. Stephensen f 1762 

28 Oddur Einarsson biskup d 1630 @Fullt 4 52 f m 

L 29 Gladstone f I 8 O 9 10 v vetrar 

Símon og Anna, Lúk. 2. 

S 30 ; S. m. jóla og nýárs—Bjarni Thorarensen f I 786 
M 31 | Gamlársdagur 









Joffre, herforingi. 




1917 


JUmattak. 

4 ■ ; - ' . ■ '.*•>: 

22. ár. WINNIPEG 


MILLI HEIMS OG HELJAR. 


Þýzkaland.—England.—Frakkland.—Belgía. 
Joffre, foringi Frakka. 


f daglegum önnum nemur hugurinn ósjálfrátt 
hvað eftir annað staðar við stríðið milcla, sem nú 
geisar í heiminum. J?að umhugsunarefni gnæfir 
svo hátt upp yfir öll önnur, að engis annars gætir. 
Um langan aldur, eftir að alt er komið aftui* í samt 
lag jafnvel, ef það annars verður nokkhru sinni, 
verða vobrestimir, sem nú naumast heyrist manns- 
mál fyrir, eins og þórdunur eða skrugguhljóð í eyr- 
um komandi kynslóða. Um þessi áramót, er styrj- 
aldar-ófögnuðurinn hefir þegar staðið yfir á þriðja 
ár, er ekki úr vegi að koma fram með dálitla hug- 
leiðing um sumar þjóðirnar, er að stríðinu standa, 
eða fáein atriði í því sambandi, því meira getur það 
ekki orðið. 

1 . 

Allur. þorri þeirra bóka, er út koma í menta- 
löndunum, sem við stríðið eru riðin, eru um þann 
ferlega hildarleik. f einni bókinni*), sem út kom á 

*) Friedrich Wilhelm Foerster: Dfe déiitsclie Jugend 
und der JVeltkrieg, 1915. 



ÓLAFUJÍ S. THORGBIRSSON: 


Pýzkalandi fyrir nokkuru, eftir þýzkan prófessor í 
Muenchen, sem betra er að geta en flestra annarra, 
þar sem þar kveður við nokkuð annan tón, standa 
þessi ummæli: 

“Mannkynið hefir nú náð því þorskastigi, að 
þjóðunum eru gagnskifti lífsnauðsyn til samvinnu 
og mentunar. Engin þjóð er fær um að leysa úr sín- 
um eigin úrlausnarefnum, án þess að styðjast við 
erfða-reynslu erlendra þjóða. Frakkland þarf á 
pýzkalandi að halda, pýzkaland á Frakklandi. 
pýzkaland þarf á andastefnu slafnesku þjóðanna að 
halda og Slafar á andastefnu pýzkalands. England 
fær eigi verið án pýzkalands, pýzkaland eigi ’án 
Englands. Hinar einstöku þjóðir eru hver annari 
ekkert síður nauðsynlegar, til þess að bæta hver 
aðra upp andlega, en kynin tvö. Bæði þjóðum og 
mannssálum er samfélagsleysið tortíming vegna 
einræningsskapar, sem það hefir í för með.sér. í 
sameining kynflokkanna fæðist alls herjar Krists- 
myndin í oss.”*) 

pað eru spakleg orð og sönn. En einmitt þess- 
ar þjóðir, sem liggur svo mikið á að skilja hver 
aðra og læra hver af annari, berast nú á banaspjót- 
um og keppast við að eyða helgidómunum hver fyrir 
annari. Misskilningur og hleypidómar þjóta nú upp, 
eins og gorkúlur á haugi, og verða við lýði, eftir að 
sú kynslóð, sem nú er uppi, er löngu lögst undir 
græna torfu. Mikið af því máli, sem blöðin flytja 
dagsdaglega, er þjóðarógur, og hann drekka menn í 
sig með áfergju. Bræðralagshugsjónin, sem var 
svo langt á leið komin, eða virtist vera, hefir orðið 


*) Sbr. G. Lowes Dickinson (Cambridge): xV German 
on the YVar. Hibbert Journal, okt. 1915. bls. 30—36. Os 
Henry T. Hodkin (London) Christian Internationalisra, 
s. st. okt. 1916, bls. 140_149. , 



ALMANAK 1917 


23 


. að fara í felur, og að líkindum langt þar til er hún 
dirfist að sýna sig aftur. 

Fyrir því er gott að halda því á lofti, að velferð 
mannkynsins er sameiginleg velferð þjóðanna, að 
engin þeirra má án annara vera. Hver þessara stór- 
þjóða á mikinn sjóð mannkosta í fari sínu, sem bezt 
hafa þrifist með henni og hinar þurfa að þekkja og 
tileinka sér. þj óðverj ar eiga marga slíka ágæta 
kosti í fari sínu, sem þeir eiga nú það að þakka, hve 
vel þeim hefir gengið og hve marga örðugleika þeir 
hafa bugað. peir eru allra manna mestir grúskar- 
ar. Grúskþoli þeirra er við brugðið. Stöðugt eru 
þeir að grafa eftir meiri fróðleik. f þeim efnum er 
þjóðarhugsjónin sú, að tína saman allan þann fróð- 
leik, sem unt er að afla sér, í sambandi við hvert 
einstakt atriði. það kemur þeim að góðu haldi. 
Sökum fróðleiks og rannsókna hafa þeir orðið kenn- 
arar heimsins. En alkunnir eru þeir þá líka fyrir 
það, að vera heimsins mestu smásmyglismenn. 
pekkingin verður einatt að ryki í höndum þeirra. 
peir bregða ftölum um að þeir hafi lélegan sitj- 
anda,*) og telja sér það þá líka sjálfum til gildis, 
hve duglegan þeir hafi sitjandann. Enda vita þeir 
allra manna bezt, hvílíkt fádæma vald heill bunki af 
innvitnunum hefir og eru allra manna þrautseig- 
astir og þolnastir við að safna. En í þetta sinn 
brást sitjandinn þeim. peir lögðu út í þetta stríð 
af því þeir voru orðnir lúnir og sárir. Hve mikil 
hamingja það hefði verið fyrir þá og heim allan, ef 
sitjandinn hefði eigi í þetta skifti brugðist þeim og 
þeir setið kyrrir við grúsk sitt og vísindamensku. 

En auk þess að eiga rannsóknarþol og djúp- 
hyggju á hærra stigi en aðrar þjóðir, eiga þeir ann- 
að þjóðernis-einkenni, sem hratt þeim upp af sitj- 


*) Die Italiener liaben kein Sitzfleiscli. 



24 


ÓL.AFUR S. THORGEIRSSON: 


andanum. En það er hermenskan. Frá fyrstu upp- 
tökum sögu sinnar eru þeir hermenn með afbrigð- 
um. Og hermenskuna hafa þeir lagt meiri rækt 
við og varðveitt betur frá því á hermenskuöld mann- 
kynsins, en nokkur Norðurálfu þjóð önnur. Enda 
hafa þeir lifað á ránum og gripdeildum, unz Prúss- 
ar, sem mestur hermensku hugur er í, bera ægis- 
hjálm yfir pjóðverjum öllum og hafa bæði tögl og 
hagldir í stjómmálum. Hrottar í orði og hrottar á 
borði eru þeir með afbrigðum.*) Hermenskan hefir 
það í för með sér. Fyrir húsbóndanum og heimilis- 
föðurnum skjálfa 'menn; og þó einkum embættis- 
manninum. Hrottaskapur einkennir alla, sem yfir 
eitthvað eru settir, þó undantekningar sé vitanlega 
margar. Að stjórna og ógna er eitt í huga þeirra, 
frá lægsta valdsmanni til hins efsta. pað er runnið 
þeim í blóðið frá hermenskunni. 

pá .er löghlýðnin eigi síður einkenni pjóðverja. 
Hrottaskap yfirboðara sinna, hvort heldur húsbónd- 
ans eða foringjans, þola þeir möglunarlaust. Vita, 
sem er, að innan undir þessari hraunskorpu getur 
verið mikil viðkvæmni og göfuglyndi. Enda á yf- 
irboðari að vita, og hinir að gegna. Hans er að 
skipa, mitt að hlýða. Engin stjórn á eins þæga þjóð 
við að eiga og hin þýzka. Jafnaðarmenn voru að 
færa sig upp á skaftið ofurlítið og eru fjölmennur 
flokkur á þingi. pað er þess vert að muna, að við 
alls herjar kosningar á pýzkalandi 1912 greiddu 
fjórar miljónir og einn fjórði kjósenda, — eða 35 af 
hundraði allra kjósenda—atkvæði með flokki jafn- 
aðarmanna. f þeim hópi var fjöldi óánægðra 
manna, sem illa undu stjórnarháttum. Á pýzka- 
landi er engin önnur leið fær til þess að láta í 

*) Jafnvel Lfiter reit tveim árum fyrir dauBa sinn gegn 
“páfa-asnanum, með löngu asaneyrun og bannsettan lyga- 
kjaftinn.” 



ALMANAK 1917 


25 


ljós óánægju sína með ástandið í landinu eins og það 
er, en að greiða jafnaðarmannastefnunni atkvæði 
sitt.*) En þeir lögðu niður skottið um leið og stríð- 
ið hófst. pá létu þeir alla gagnrýni niður falla og 
gerðu sér að góðu að héyra og hlýða. Alt tal um, að 
þjóðin muni gera uppreist þá og þegar, er óvit. 
pjóðverjar eru allra manna bezt að sér. En upp- 
reist kunna þeir ekki að gera og vita, að fara myndi 
í handaskolum. — ósjaldan hefir því verið hreyft 
um fslendinga, hve mikils þeir fari á mis, þar sem 
þeir læri aldrei neina herþjónustu. Og því verður 
ekki neitað, að hermenskan venur menn af leti og 
hóglífi, sinnuleysi og skorti á alvöru og hugrekki. 

Danskur maður, prófessor í kirkjusögu við há- 
skólann í Kaupmannahöfn, hefir ritað bók um þjóð- 
irnar, sem nú liggja í stríði, og kannast við, að 
við allar þessar þjóðlífssyndir gæti Danir losast 
með því að leiða í lög hervald, í sama skilningi og 
pjóðverjar, og segir: “Vitaskuld myndi kvillinn 
hverfa frá sjúklingnum, en hann myndi líka deyja 
sjálfur. Margt af hinu bezta, sem vér eigum, 
myndi deyja með oss: Frelsisþráin, réttlætistilfinn- 
ingin, löngunin til að komast að ról'egri og velgrund- 
aðri niðurstöðu, og þetta hefir verið hið bezta, sem 
einkent hefir danskan hugsunarhátt. Að beygja 
kné fyrir þýzkri valdadýrkan, væri ekki einungis 
sama fyrir þjóðina og að fremja sjálfsmorð í út- 
vortis skilningi — því sé valdið hið æðsta, þá er lítil 
smáþjóð dæmd til dauða—, heldur væri það að láta 
svifta sig hinu bezta, sem þjóðemi vort á til í eigu 


*) Sbr. M. Epstein: German War Literature. Hibbert 
Journai, okt. 1915, bls. 29. 



26 ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 

sinni.”*) Löghlýðni og stjórnarfylgi eða drottin- 
hollusta er í raun og veru fagurt einkenni í fari 
hverrar þjóðar. En með pjóðverjum virðist það 
keyra fram úr hófi. Enda er ekki hægt að segja, 
að þjóðarsálin sé í stjómarfarslegu tilliti enn fylli- 
lega vöknuð. óhætt er að segja, að reyna muni 
meira á löghlýðni þjóðarinnar nú en nokkuru sinni, 
áður þeir viðburðir eru til lykta leiddir, sem nú eru 
að gerast. Og þá er eftir að vita, hvort löghlýðnin 
ber eða brestur. 

Enn er ónefnt það einkennið í lund pjóðverja, 
sem virðist vera í beinni mótsögn við það, sem þeg- 
ar hefir verið talið, en það er ástúð og viðkvæmni. 
Öllum kemur saman um, að af þessum göfugu ein- 
kennum sé þjóðin óvenju auðug. í sambandi við 
þessa einkunn hennar stendur hljómlistin, sem hún 
þykir vera öllum þjóðum fremri í. Sálmum og 
sálmasöng pjóðverja er viðbrugðið. Tilfinnnga- 
ríkt sálarlíf birtist þar, eigi síður en í lýriskum 
skáldskap, með víðfeðmi svo mikið, að. nær frá 
dýpstu tónum til hinna hæstu. Á þingi þjóðanna 
íinst-oss nú, að pjóðverjar hafi orðið vargar í vé- 
um. En án þeirra megum vér ekki vera. peir 
eiga eitt allra fullkomnasta hljóðfærið og kunna 
prýðilega með að fara, þó nú virðist atferli þeirra í 
orðum og gerðum ganga brjálsemi næst. 

2 . 

Frá pjóðverjum hverfum vér nú til þeirrar 
þjóðarinnar, sem þeir hata mest: Englendinga. 
Frakka fyrirlíta þeir, og kenna í brjósti um, í öðru 
veifinu að minsta kosti. En Englendinga hata þeir 
af öllum þeim ákafa, sem sá óvinur er hataður með, 

*) Valdemar Ammundsen: Krig- og krigsförende Kristnc. 
Strejflys fra Tyskland, Frankrig og England, Köbenhavn, 
1916, bls. 37—38. 



ALMANAK 1917 


27 


er óttast er um, að bera kunni hærra hlut frá borði. 

Frændur eru frændum verstir, segir máltækið. 
En það er satt einungis þá, er hatrið losnar af bási 
og fær að leika lausum hala. Margt er ólíkt með 
p.jóðverjum og Englendingum, þó skyldir sé. pað 
er alt annar bragur á lífinu og svipur á Englandi en 
á pýzkalandi. peir hafa töluvert ólíka hugmynd 
um manninn. Miðaldahöfðinginn, ægilegur útlits, 
hertoginn, sem öðrum stendur stuggur af í um- 
gengni, ofurmennið, sem alt er leyfilegt, af því hann 
er ofurmenni, og allir skjálfa fyrir, af því enginn 
veit hvað koma kunni næst, er enn að miklu leyti 
hugsjón p.jóðverja. Forfeður vorir kölluðu kon- 
ung gram, sökum þess sjálfsagt, að fullir gremju 
hafa þeir oft og tíðum verið, og grimmir um leið. 
En svo var líka konungur nefndur mildingur, oft 
vegna örlætis, en einkum sakir mildi og mannúðar. 
Sú hugmynd um manninn hefir sezt að á Eng- 
landi. peir mannkostir, sem gerðu manninn að 
mildingi með forfeðrum vorum, einkenna þann, sem 
Englendingar nefna gentleman. Að vera mildur og 
gentle er eitt og hið sama—Ijúfmenni. 

“Nokurum árum áður en stríðið brauzt út, átti 
pjóðverji tal við danskan mann suður í Rómaborg 
um Englendinga. pjóðverjinn, sem var góður, gam- 
all læknir, var uppblásinn af grem.ju: “pað er ein- 
kennilegt, að það er eitt orð, sem einungis er unt 
að segja á ensku; það er húmbúgg.” Danski maður- 
inn svaraði. “pað getur verið. En það er nú samt 
líka annað orð, sem einungis er unt að segja á 
ensku: pað er gentleman.”*) Hugmynd Englend- 
inga umi manninn kemur fram í orðinu gentleman. 
pað er mildin, sem á að einkenna sannan mann, ekki 
gremjan né harkan. Enlendingar eru hægir menn 


*) Ammundsen: Kris, bls. 200. 



28 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


og stiltir í allri framkomu, og yfirlætislausir. peir 
eru fremur fálátir, tala ekki hátt, forðast allan há- 
vaða. peir eiga annað orð, er þeir vilja bera konu 
vel söguna, og segja að hún sé ladylike. Beztu 
kostir manns og konu felast í þessum einkunnum 
eftir hugmyndum Englendinga. Aðrar þjóðir eiga 
naumast nokkur einkunnarorð, sem jafngilda þess- 
um. Bæði hugtökin benda aðallega til hins innra 
manngildis. pau sýna, að hugmyndin um sannan 
mann er björt og göfug með Englendingum. Hún 
blikar í huga karla og kvenna í daglegri hegðan. 

Englendingum er óljúft að vera háðir stöðugu 
eftirliti og löggæzlu. peir vilja hafa sem minsta 
stjórn, en ekki sem mesta. Mörgum Englendingi 
er það áhugamál, að komast út í einhverja nýlendu 
eða óbygðir, til þess að vera laus við lög og reglur. 
peir una hag sínum bezt fyrir utan landslög og 
rétt.*) Hver einstaklingur á að vera sjálffær og 
sjálfstæður. Stjórnin á að búa í brjósti hvers ein- 
staklings, en ekki að koma sem valdboð að utan og 
ofan. Fyrir því eru lýðveldis-hugmyndirnar komn- 
ar lang-lengst með enskum þjóðum. peim, óar við 
stjórnarhugmyndum pjóðverja, þar sem ekki er 
unt að hreyfa sig þvers fótar, nema með leyfi lög- 
reglunnar. Eigi þarf neinn að furða, þó sagt verði 
eftir þetta stríð, þegar farið verður að rekja þess 
huldu rök, að það hafi verið stjómarskipulagshug- 
myndirnar þýzku og ensku, sem baráttuna háðu. 
Fyrir því er hvað eftir annað tekið fram í enskum 
tímaritum, “að sigur pjóðverjum til handa myndi 
fyr eða síðar hafa í för mfeð sér dauða lýðveldishug- 


*) Sbr. The Secret o£ English Character eftir Cuthbert 
Spiirling', Contemiiorary Review, nóv. 1916. 



ALMANAK 1917 


29 


myndanna í Norðurálfu.”*) Sökum þess bíta Eng- 
lendingar saman tönnum og segja: Við berjumst 
meðan auðið er. J?eir berjast með líku hugarfari 
og Rómverjar, þegar Hannibal sat um höfuðborg 
þeirra. J?á settu Rómverjar landið, þar sem her 
Kartagó-manna hafði herbúðir sínar, á opinbert 
uppboð, svo öllum mætti skiljast, að það skyldi ekki 
ganga þeim úr greipum. Enda er þrautseigja Eng- 
lendinga dæmafá. ítölsk blöð hafa að sögn hvað eft- 
ir annað tekið fram: “England ber sigur úr býtum 
einungis í einum bardaga, og það er sá síðasti.”**) 
pjóðverjar eru vondir yfir, að Englendingar tali um 
stríðið eins og einhvern leik eða sport, en taki það 
ekki jafn-alvarlega og pjóðverjar. Viðureigninni 
líkja Englendingar við nábúakrit. Nágrannarnir eru 
Hans og Jón. Jóni kemur ekki sem bezt saman við 
konuna sína (írland). pau eiga í stöðugu þjarki og 
gera stundum allmikla háreysti. pá leggur Hans 
eyrað við. Hann vill vita, hvað nágranna-pakkið er 
að segja. Hann er argur yfir því, hve Jón er ríkur. 
Hann hafi alt, en eigi ekkert skilið. Hans hafi ekk- 
ert, en eigi alt skilið; hann sé svo mikill dánumað- 
ur. pegar háreystin er sem mest og orðasennan 
hvössust, þýtur Hans af stað og ætlar sér að sæta 
lagi og ná í reyturnar. En hann kemst aldrei lengra 
en á þröskuldinn. Alt í einu er alt dottið í dúna- 
logn og þau hjón orðin alsátt, kerling farin að hjálpa 
karli sínum og synirnir koma hlaupandi úr öllum 
áttum, svo Hans verður að hverfa heim aftur við 
svo búið og unir ver hag s'ínum eftir en áður. Jón 
er eins og fyrirhyggjulítill 17 ára drengur, sem ekki 
fæst til að lifa samkvæmt eilífum útreikningi. 

*) Sir Joseph Campton-Rickett, M.P., The War, To- 
day and To-morrow. Contemp. Rev. des. 1915, bls. 683. 

**) England wins one battle only, and that is the last. 
Cont. Rev., 1916, bls. 630. 



80 


ÓL.AFUR S. THORGEIRSSON: 


Hans er maður kominn á fertugs aldur og þungur 
af holdum. peir fara í kapphlaup og Hans þeytir 
út úr sér mesta fári af kokhljóðum og segist víst 
skula verða á undan þessum strák. En Jón hlær og 
segir: pú verður sprunginn um það, Hans.’) 

Eitt af lundareinkennum Engendinga er lotn- 
ingin (reverence). peir hafa flestum dýpri lotn- 
ingu fyrir gömlum siðvenjum og gamalli reynslu og 
gömlum formálum. En oft leyfa þeir sér að hafa 
formálann yfir í öðrum skilningi en forfeður þeirra. 
Ef til vill er það þess vegna, sem þeim er svo oft 
brugðið um hræsni. peir bera mikla lotningu fyrir 
konungi sínum, en hún er alls annars eðlis en keis- 
ara-dýrkanin þýzka. Á íundum og þingum bera 
þeir ávalt mikla lotningu fyrir þeim, sem situr í 
forsetastól. Slíkt forsæti skipar konungurinn. 
Hann er “in the chair.”*) **) Konungurinn er gamall 
formáli frá einveldistímum, sem blásið hefir verið í 
lýðveldis-hugmyndum. Sökum þessarar miklu lotn- 
ingar fyrir hinu liðna, eru þeir feikilega íhaldssam- 
ir. peir vilja finna hendur liðna tímáns halda um 
sig, hvert sem þeir fara. 

Um leið og lotningin einkennir lund þeirra, 
verður hagsýninnar vart. Sú tegund skynseminn- 
ar, sem þeir láta sér annast um og hafa í mestum 
hávegum, er heilbrigð skynsemi—common sense. 
Og heilbrigð skynsemi er umfram alt í huga Eng- 
lendingsins “þau hyggindi, sem í hag koma.” Hann 
kærir sig ekkert um, að vera neinn skýjaglópur, en 
hefir miku fremur skömm á því. Lífið og tilveran 
er honum ekki svo sérlega hulin ráðgáta, heldur 
fólgið í dugnaði og starfsemi. Hann er féglöggur 


*) The Secret of English Character. 

**) Sbr. Ammundsen: Krig og krigsförende. bls. 100. 



AL.MANAK 1917 


31 


og fésæll, en aldrei nirfill. Hann safnar eigi auð- 
legð til þess að hrúga saman aurum, heldur til þess 
að afla sér áhrifa á gang hlutanna. Oft og einatt 
ber þessi hagsýni aðra kosti ofurliði og verður ein- 
valda. Hún gægist þá gegn um lotningu og ráð- 
vendni, sem þá verður yfirskin eitt, og þá getur 
orðið húmbúg átt við. En lotningin og samvizku- 
semin er miklu oftar ofan á. Hún stendur í sam- 
bandi við hið dýpsta í eðli Englendingsins,—trú- 
ræknina. prátt fyrir alt þrýstir trúræknin hvergi 
eins innsigli sínu á þjóðháttu og með Engelnding- 
nm. Og sá, sem hyggur, að hann hafi fundið lykil- 
inn að þessum leyndardómi í hræsninni einni, er af- 
arlangt frá að hafa skilið ensku-mælandi þjóðir 
rétt. Yfirleitt er enskt fólk, hvort heldur á Eng- 
landi eða í Ameríku, trúhneigt og trúrækið fólk. 
pað er vegna lotningarinnar fyrir hinu liðna og 
lotningar fyrir röddu samvizkunnar. Hvergi hafa 
friðarhugmyndirnar náð traustari tökum á huga 
fólksins, en á Englandi og í Ameríku. Hvergi eru 
eins margir, sem trúa því statt og stöðugt, að sá 
tími komi, að stríð hætti. Á því er Lloyd George, 
en segir: “Að ætla sér að koma hugsjónunum í 
verklega framkvæmd of snem.ma, er að tefja fyrir 
sigri þeirra.”’ 8 ) — Sá göfugi stjórnmálamaður, sem 
af mörgum er álitinn sannur arftaki Gladstone’s, 
heldur því fram, að laugardaginn 1. ágúst, þegar 
ófriðurinn á meginlandinu hafði brotist út, mundu 
99 af hundraði hafa greitt atkvæði gegn hluttöku í 
honum, ef almenn atkvæðagreiðsla hefði farið fram 
á Englandi. En ef sama mál hefði verið borið und- 
ur atkvæðagreiðslu þjóðarinnar 4. ágúst, mundu 95 


*) Through Terror to Triumph, 1915, bls. 50. 



32 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


af hundraði hafa greitt atkvæði mieð að leggja út í 
ófriðinn. pá var Belgía komin til sögunnar.*) pá 
hafði Bethmann-Hollweg talað sitt ógætilega orð um 
pjóðasamninginn við Belgíu og kallað pappírs- 
snepil. Á þeim pappírssnepli vissi pjóðin, að nafn 
Englands stóð, og nú var annaðhvort að svíkjast 
um að vera gentleman,—eða vera það, hvað sem 
kostaði. Og naumast sýndist þjóðin nokkurt augna- 
blik í efa. En um leið verður þess að gæta, að heil- 
brigða skynsemin (common sense) hvíslaði um leið: 
pað er hagsmuna og velferðarmál fyrir England 
ekki síður en hitt, hve sjálfsagt það er að standa 
við orð sín. 

Einn af allra helztu guðfræðingum Englands, 
William Sanday, prófessor í Oxford, sagði: “Aldrei 
hefi eg furjdið til annars eins metnaðar — aldrei 
hefði eg trúað, að eg gæti orðið eins þóttafullur 
þjóðar minnar vegna, eins og eg var fyrstu vikuna 
eftir að hún var komin í stríðið. Mér fanst hún svo 
göfug: Stjórnmálamennirnir göfugir, parlamentið 
göfugt; hluttaka hennar í ófriðnum göfug, blaða- 
menskan göfug, fólk hennar göfugt.”**) 

3. 

Belgía er lítið land og hefir eðlilega fremur lítið 
á henni borið þarna inn á milli stórveldanna. Síðasta 
áratug hefir Maeterlinck gert hana fræga. En nú 
hafa þessir síðustu viðburðir mannkynssögunnar 
breitt frægðarljóma yfir landið og þjóðina, er seint 
mun dvína. Hún hefir fórnað sér fyrir frelsið og 
mannréttindin: “Eg hefi öllu glatað, nema eigin 
sálu minni,” er haft eftir Alberti konungi. Við 
vonum, að Belgía hafi bjargað sál Norðurálfunnar 
frá glötun, með ógleymanlegri fórn sinni. 

*) Through Terror to Triumph, 1915, bls. 62. 

**) Eftir Ammundsen: Krig, bls. 233. 



ALMANAK 1917 


pjóðerni Belganna er í molum. pjóðin mælir 
á tvær tungur. f norður-Belgíu er að mestu leyti 
töluð flæmska. í suður-Belgíu eru mállýzkur Vall- 
únanna tungumál fólksins; þær eru skyldar mál- 
lýzkunum á suður-Frakklandi og frakknesk tunga 
sameiginlegt mál. Annars er skiftingin ekki eftir 
héruðum, nema að nokkuru leyti. Fólk, sem talar 
þessum ólíku tungum, býr alt hvað innan um annað 
og hefir búið öldum saman. Margir einstaklingar 
tala báðum tungum nokkurn veginn jafn-liðugt. 

Að eðlisfari eru Belgar fremur þunglamalegir. 
peir eru seinmæltir menn, en furðu sjálfstæðir í 
skoðunum og lífsstefnu. Staðfesta og kjarkur ein- 
kennir hugarstefnu þeirra, og mikið af heilbrigðri 
skynsemi. peir þykja seinir að ráða ráðum sínum 
og hræddir við að ráðast í það, sem þeir eru ekki 
búnir að þaulhugsa. Dugnaðar- og atorkumenn 
þykja þeir með afbrigðum, og gefast ekki upp þó 
illa gangi. Fremur hafa þeir ímugust á öllu drott- 
invaldi og engum hefir tekist að láta þá hlýða lög- 
um, er þeir hafa eigi sjálfir samþykt. Mikla lotn- 
ingu hafa þeir fyrir löglegum réttindum. peir 
verða æfir, þegar brotin eru lög á þeim, hver sem í 
hlut á. Harðstjórn þola þeir flestum lakar. peir 
viija fá að ráða sér sjálfir. Félagsskapur þykir góð- 
ur með þeim,. pegar þeir ganga í félag til ein- 
hverra framkvæmda, svíkja þeir þann félagsskap 
sjaldan, en reynast honum trúir á hverju sem 
gengur. 

Háskóla þeirra í Löven hefir lengi þótt mikið 
til koma. Hann hefir verið til síðan á 15. öld. Árið 
1798 var hann afnuminn, er Frakkar óðu yfir landið. 
En árið 1835 var hann aftur settur á stofn, sem 
frjáls háskóli. En síðan hefir hann verið sviftur öll- 
um tekjulindum sínum, er hann áður var svo auð- 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


ugur af. Löven-bærinn hefir aldrei skilað honum 
aftur miklu af þeirri landspildu, er hann áður fekk 
að nota. Tekjur sínar hefir hann orðið að fá frá 
örlátumj vinum, sem hafa haldið honum við lýði. 
Samt sem áður hefir honum tekist að fylla tölu 
hinna helztu háskóla Norðurálfu. pegar ófriður- 
inn skall á og brotist var inn yfir landið, voru þar 
ekki færri en 3,000 nemendur og 125 kennarar.*) 

Flokkadrættir allmiklir hafa átt sér stað með 
þjóðinni. Er það ekki furða, þar sem þjóðernið er 
svo sundurleitt. Og flokkarnir hafa legið í löngum 
og þrálátum deilum. pegar er stríðið skall á, voru 
æsingar miklar í landinu og kosningar fyrir hendi. 
En er þeir sáu, að pjóðverjar ætluðu sér að troða 
landið undir fót, rann þjóðin saman í eina órjúfan- 
lega heild á fám klukkustundum, og margir spá, að 
ef þeir lifi af hörmungar stríðsins, muni sú eining 
haldast. 

Katólskir í trú, en frjálslyndir í stjórnmálum 
hafa Belgar lengi verið. Ávalt hefir þjóðin risið 
upp eins og einn maður, þegar átt hefir að svifta 
hana frelsi og sjálfstæði. “Hin skelfilegu harm- 
kvæli, sem þetta fagra land verður að líða, þegar 
þessi orð eru rituð, eiga fordæmi, að því skelfing- 
arnar snertir, á voðatímum Alva hertoga.”**) Síð- 
an árið 1830 hafa Belgar stjórnarskrá, sem viður- 
kennir samvizkufrelsi, prentfrelsi kenningarfrelsi 
og frelsi til að mynda alls konar félagssakp. Há- 
skólinn í Löven hefir lengi verið helzti frelsisvörður 
þjóðarinnar. Hann var grundvallaður á kenning- 
arfrelsi og hefir haldið frelsishumyndunum sívak- 
andi í huga hinna ungu námsmanna. prír aðrir 

í! ) Abbé Noel: The Soul of Belgium. Hibbert Journal 
jan. 1915. bls. 238. 

**) The Glory of Belgium, with Illustrations in Colour, 
by W. L. Bruckman. London, 1916 ,bls. 12. 



ALMANAK 1917 


35 


háskólar hafa myndast við hlið háskólans í Löven: 
Háskólinn í Brussel og ríkis háskólarnir í Ghent og 
og Liége. peir hafa kepst hver við annan í rann- 
sóknum og vísinda iðkunum. En háskólinn í Löven 
einlægt borið ægishjálm yfir. 

Síðan 1830 hefir Belgía ávalt verið hlutlaust 
land og stórveldin staðið í ábyrgð fyrir hlutleysi 
þjóðarinnar með hátíðlega undirrituðum samning- 
um. Belgar hafa verið varkárir mjög allan þennan 
tíma með að skifta kærleikum sínum sem jafnast 
með nágrannaþjóðunum og aldrei átt þátt í deilum 
þeirra. En áður þjóðin vissi af var hún nú komi inn 
í heimsófrið þennan til að halda uppi vörn fyrir 
rétti og sjálfstæði. Nú liggur landið laugað blóði 
og nú er verið að flytja fólkið unnvörpum burt úr 
landi og hneppa það í ánauð. Tuttugu sinnum áður 
hefir Belgía verið orustuvöllur Norðurálfunnar í 
mannkynssögunni. Tuttugu sinnum hefir Belgía 
endurreist borgir sínar og safnað nýjum auði. 
Skyldi henni ekki hepnast það enn? Skyldi ekki 
sál þjóðanna vera dauðleg eins og sálir einstak- 
linganna? Skyldi ekki heimurinn hvíla í svo rétt- 
látum höndum, að sú þjóð, er saklaus hefir orðið að 
líða aðrar eins hörmungar, fái uppreisn mála 
sinna? 


4. 

Frakkland er um fram alt land fegurðarvits, 
smekkvísi og, fágaðra siða. Fjör og fimi, andleg 
og líkamleg, hvílir yfir öllum stéttum þjóðarinnar. 
Frakkar eru allra manna háttprúðastir í umgengni, 
fullir samúðar og göfugrar nærgætni. Háttprýði 
þeirra í því einkum fólgin, hve undur þeir eru blátt 
áfram. Sérstaka náðargáfu virðast þeir hafa til að 
koma auga á kjarnann í hverjum hlut og viðfangs- 
efni og sýna öðrum. peir hugsa öllum öðrum þjóð- 



36 


ÓLAFUK S. THORGEIRSSON: 


um ljósara og skarplegar. Lengi hefir það verið 
sagt, að til þess þýzk hugsan geti orðið heiminum 
skiljanleg og að fullum notum, verði hún fyrst að 
fara gegn um heila hinnar frönsku þjóðar. En á 
síðustu tímum hafa pjóðverjar tekið feiknamiklum 
framförum í því að gera sig skiljanlega, eins og 
öðru. Stílfimi Frakka eignast þeir þó seint. þessi 
skýrleiks gáfa í hugsan og máli kemur þeim að góðu 
haldi, þegar leysa skal úr ráðgátum og vandamál- 
um. Frakland er land hinna óvæntu úrlausna. 
Aldrei er unt að vita, hvað þar kann að verða uppi 
á tening. 

Hið spriklanda æskufjör þjóðarinnar, sem er of- 
arlega í fari hennar, snýst oft í léttúð. Og léttúð- 
in hefir ósjaldan orðið ofan á á alvarlegustu tíma- 
mótum í sögu hennar. Með léttúð lögðu þeir út í 
ófriðinn við pjóðverja 1870 og hrópuðu í barnsleg- 
um gáska: á Berlin, — til Berlínar. Á örfáum vik- 
um var hersveitum þeirra sundrað eða þær teknar 
til fanga. Járnveggur þýzkra herdeilda umkringdi 
París. pá steypti þjóðin sér mitt í örvæntingunni 
út í stjórnarbylting og sópaði keisaradæminu burt 
eins og sorpi. Mitt í mótlætinu hló þjóðin að hrak- 
förum sínum. pegar Bazaine gafst upp, var dreg- 
ið dár að því á búlevörðunum og sagt: “Bazaine er 
þá loksins búinn að ná saman við McMahon!”*) 
Oft hafa þeir verið fífldjarfir. Stundum hefir það 
orðið til falls, stundum til sigurs. 

í sambandi við þessa léttúð standa’ eflaust ýms 
afturfararmerki, sem mönnum hafa fundist aug- 
ljós í lífi hinnar frönsku þjóðar í síðustu tíð, og 
þeir hafa allir harmað, er ant láta sér um velferð 
hennar. f stjómmálum hefir hún verið reikul í 


*) Bazaine a infin operé sá jonction avec Mac Mahoni— 
Sbr. A. G. Gardiner: War Lords, 1915, bls. 107. 



ALMANAK 1917 


'A 7 

ráði. pví miiður hefir hvert hneykslið rekið annað 
í opinberu lífi hennar. Alla rekur minni til Pan- 
ama-hneykslisins, Dreyfus-deilanna og Caillaux- 
málsins, hið síðasta tiltölulega skömmu fyrir þetta 
stríð. Áfengis-nautn voða-mikil. Fæðingar svo fá- 
ar, að fólksfjölgun hefir verið lítil. Sökum þess 
hefir þjóðin fundið sárt til þess, að henni væri um 
megn að halda í við keppinauta sína, einkum pýzka- 
land. Árið 1870 voru pj óðverj ar 40 miljónir, en 
Frakkar 38; þegar Elsass og Lotringen er talið frá: 
36 og hálf. Árið 1815 höfðu Fakkar 22 af hundraði 
af fólksfjölda allra stórveldanna sex. Nú hafa þeir 
að eins 10 af hundraði.*) Heilbrigði þjóðarinnar 
er augsýnilega í hættu, af því hún lætur nautn og 
fjárhag sitja í fyrirrúmi fyrir að bera þær byrðar, 
sem manneðlið sjálft heimtar að sé bornar. Yita- 
skuld nær þetta ekki til þjóðarinnar allrar. Mið- 
stéttirnar eru orðlagðar fyrir dugnað og sparsemi, 
og það eru þær, er gert hafa Frakkland að einu allra 
auðugasta peningalandi Norðurálfunnar. 

En á hinn bóginn hafa ný heilbrigði-einkenni 
komið fram með þjóðinni í síðustu tíð. Má einkum 
benda á heimspekina frönsku, sem haft hefir víðtæk 
áhrif á hugsunarháttinn á Frakklandi og um allan 
hinn mentaða heim. Bergson, sem fyrir nokkurum 
árum er orðinn heimsfrægur’ maður, sýnir fraij á, 
hvernig menn og þjóðir komist inn í lífsveruleikans 
mikla straum með atorku og verklegum fram- 
kvæmdum. Með lífsskoðan hans er heilbrigðismót 
með afbrigðum. Við hlið hans stendur annar 
heimspekingur, Boutroux, með álíka heilbrigðar 
hugmyndir um lífið, og sameinar þær frjálslyndri 
katólskri trú. Um þessa heimspeki farast víðsýn- 

*) Foi et Vie, nr. 17, 1915, bls, 221. Sbr. For Kirke og 
Kultur, 1916, bls. 104. 



3 8 ÓLAFUR S. THOKGEIRSSON: 

um guðfræðingi einum á Norðurlöndum (Söderblom) 
svo orð: “Ef við leitum í nútíðinni að kristilegri 

heimspeki.hugsan, sem náð hefir hámarki nú- 

tímans, tekur fullkomið tillit til hinna siðferðilegu 
og andlegu úrlausnarefna, sem kristindómurinn 
fjallar um, ef spurt er, hvar slíkt hugsunarstarf sé 
unnið með afli og nákvæmni, með alls konar fjöl- 
breytni, af sjálfstæðum djúphyggjumönnum, þá 
getur enginn efast um svarið: pað er í þeirri borg, 
sem hin opinbera þýzka mótmælendatrú nefnir 
Babýlon og sjálf kallar sig ljósborgina, París.”*) 
pað er heimspeki nýrra frelsishugmynda, sem þeir 
flytja Bergson og Boutroux, og leitt hefir nútíðar- 
kynslóðina út úr kvíum ákvæðiskenninga og efnis- 
hyggju. 

Svo skellur stríðið á með öllum ógnunum þess. 
Dag eftir dag færist voðinn nær og nær París. Yfir 
stórfljótin Meuse og Sambre var vaðið eins og ekk- 
ert væri. Vígin miklu við landamærin urðu að 
engu. Öldur hersveitanna þýzku runnu yfir landið 
án þess að unt væri að stöðva. pjóðin hafði trúað á 
herinn og trúað á virkin og vonað að alt myndi 
ganga vel. Nú sér hún, að ekkert ætlar að duga og 
um lífið sjálft er að tefla. Skothríðin heyrist til 
Parísar. úlanarnir þýzku sjást í skógunum fyrir 
norðan borgina. Loftförin eru alls staðar á sveimi. 
Stjórnin verður að flýja úr höfuðborginni. Pá 
hverfur léttúðin með öllu. Aldrei hefir hún eins 
horfið Úður, þegar líkt hefir verið ástatt. “Nú eru 
Frakkar alvarlegasta þjóð Norðurálfu.”**) Nýr 
sjálfsfórnar og sjálfsafneitunarandi hefir risið upp 
með þjóðinni. Á þessari skelfilegu hættustund er 


*) Ammundsen: Krig, bls. 144. 

**) A., G. Gardiner: The War Lords, bls. 108. 




ALMANAK 1917 


39 

eins og hún hafi endurfæðst og fundið sjálfa sig. 
Nú dáist allur heimurinn að Frökkum fyrir það 
þrekvirki og þann dæmalausa viljakraft, er þeir 
sýna. Allar leggja þjóðirnar, sem við stríðið eru 
riðnar, feikna-mikið á sig. En engin þeirra legg- 
ur annað eins í sölur og Frakkland. Um Frakk- 
land er nú talað sem frelsara Norðurálfu. Lotn- 
ingin fyrir Frökkum er nú meiri en nokkuru sinni 
áður. 

Alt yfirlæti er horfið á svipstundu. Að þola 
og líða og léggja alt í sölur, fórna öllu, sem fórnað 
verður, til að frelsa ættjörðina frá voðanum. pað 
verður upp frá þessu ætlunarverkið. Nú er létt- 
úðin horfin frá Frökkum yfir til pýzkalands. Nú 
hefja pjóðverjar þetta stríð mteð álíka léttúð og 
Frakkar 1870. Nú er það pýzkaland, sem hrópar 
á Paris! þögult bíður Frakkland úrslitanna, með 
fölva kinn ef til vill, en einbeittan vilja. Léttúðin 
er horfin. pjóða^sálin frakkneska er vöknuð. Yf- 
irlæti og ærsl hafa fluzt úr landi og eru komin tii 
pýzkalands. par ætlar nú alt af göflum að ganga 
yfir hverjum smásigri, eða út af því, að kafbátur 
kemst til Ameríku. pað er haft eftir Hindenburg. 
að sú hliðin vinni sigur í þessum hildarleik, þar sem 
sterkastar eru taugar. En ef fara skal eftir há- 
\ r aða, stjórnlausu yfirlæti, vitstola sjálfsáliti og 
hamslausu óviti, sem gengur brjálsemi næst, þá 
hlýtur að vera meira en lítið af óstyrkum taugum á 
pýzkalandi um þessar mundir, þrátt fyrir allar sig- 
urvinningar. Engin þjóð hefir látið sér annað eins 
um munn fara og þeir. Um Englendinga tala þeir 
ávalt sem þjóðina “með Kains-merkið” á brá sér. 
Um Frakka sem guðlausa angurgapa—“skækjuna 
meðal þjóðanna”. Um Rússland, sem þjóðina, er 



40 


ÓLAFUK S. THORGEIRSSON: 


“rétt sé að því komin að sogast niður foræði hjátrú- 
arinnar.” *) 

pað er ekki neitt nýtt, að heyra talað um 
Frakka sem guðlausa þjóð. Oft kunna þeir að hafa 
gefið nokkurt tilefni til þess. í baráttunni, sem 
ríkið hefir háð til að losast undan yfirráðum kirkj- 
unnar, hefir fram komið mikið af þeirri offrekju, 
sem er ofarlega í fari þjóðarinnar. En Frakkar eru 
ekki eins trúlausir eins og þeir oft virðast. Til þess 
er manneðli þeirra of ríkmannlega úr garði'gert af 
hálfu kærleiksríkrar forsjónar. Um leið pg stríðið 
brauzt út og alvaran gagntók þjóðina, opnuðust upp- 
sprettulindir trúarinnar og hljóðlausar bænir stigu 
yfir varir fjöldans. Katólska kirkjan tók þegar frá 
byrjan sterkan þátt í að vekja brennánda áhuga 
með þjóðinni fyrir verndan föðurlandsins. Hún 
hafði von um sigur og um viðreisn katólskrar kirkju 
upp úr þeim sigri. Hún leitaðist við af alefli að 
sannfæra hlutlausu löndin um, að þjóðin frakkneska 
væri höfð algerlega fyrir rangri sök, þegar staðhæft 
væri, að hún sé trúlaus þjóð. Trúboð katólskrar 
kirkju í heiðingjaheiminum er að langmestu leyti 
kostað frá Frakklandi. Og þar gerast. Lourdes- 
kraftaverkin, sem fræg eru um heim allan. Stund- 
um var svo langt gengið að sýna fram á, að stríð 
þetta væri í insta eðli trúarbragða stríð. pað væri 
þýzk mótmælenda trú, sem nú hefði sagt frakk- 
neskri páfatrú stríð á hendur og ætlaði miskunnar- 
laust að ganga henni milli bols og höfuðs. Katólska 
kirkjan á Frakklandi hefir í stríði þessu með furðu- 
legum fórnarfúsleik og kærleika viljað sannfæra 
þjóðina um, að án hennar má hún alls ekki vera. 


i! ) Eftir Ammundsen: Krig, bls. 161. 



ALMANAK 1917 


41 


Um leið og stríðið skall á voru herprestar settir alls 
staðar í > frakkneska hernum og leystu hvarvetna 
verk sitt af hendi með hugrekki og samvizkusemi. 
Eru margar af hinum fegurstu sögum sagðar frá 
herstöðvunum af framkomu katólskra klerka. 

Hins vegar stendur katólsk kirkja Frakklands 
ávalt í einhverju óheilla-sambandi við afturhaldið 
með þjóðinni. Kirkjuflokkurinn í stjórnmálum 
landsins tók að vona upp á nýtt, að stríðið myndi 
hafa fall lýðveldisins í för með sér. Herinn myndi 
verða ágætt og örugt vopn til að koma því til leiðar. 
Óvinir lýðveldisins vita,, að gæti þeir náð hemum 
á sitt band og notað á sama hátt og keisarinn og 
junkararnir prússnesku, eru völdin um leið dregin 
úr höndum þingsins. Að Dreyfus-samsærinu var 
ljóstað upp, kom í veg fyrir fall lýðveldisins fyrir 
nærri tuttugu árum. Síðan hefir þeim tilraunum 
aldrei lint af hálfu klerkavaldsins, að leitast við að 
ná hernum á sitt vald, og mörg tákn hafa bent til 
þess, að þær tilraunir hafi hepnast býsna vel. 

pað hefir verið sagt um Frakka, að síðan 1870- 
71 hafi hatrið til pjóðverja étið sig inn í sál þeirra 
eins og banvænt átumein. Meira er eflaust úr því 
gert en rétt er. Frakkar voru jafnvel farnir að 
venja sig vio hugmyndina um, að Elsass og Lotring- 
en fengi sem mesta sjálfstjórn undir forræði p.jóð- 
verja. Og þegar um hatrið er talað, mætti minna 
á það, sem einn allra sanngjarnasti rithöfundur 
Frakka hefir sagt eftir að stríðið brauzt út: “Hatr- 
ið er óvinur minn miklu fremur en óvinir mínir.”*) 
Helzta einkennið á lund Frakka er drenglyndið, 
riddaraskapurinn, háttprýðin, glæsimenskan. Orðin 
frakknesku, sem fela í sér þessar þjóðareinkunnir 

*) Romain Rolland. Eftir Eivind Breggrav Jensen: 
Krigsstudium. For KJrke Kultur, 1916, bls. 310. 



42 


ÓLAFUR S. THOliGEIRSSON: 


og þjóðarhugsjónir, eru la gloire og la grace. Eitt- 
hvað af þessum mannkostum verður Frökkum sam- 
ferða, hvar sem er og hvert sem viðfangsefnið kann 
að vera. Allar beztu lyndiseinkunnir þessarar 
göfugu þjóðar hafa risið við og birzt í hæsta veldi 
í þessu stríði. Frakkar eru nú sú þjóðin, sem lang- 
mestur ljómi stendur af fyrir hina afar-frækilegu 
vörn Við Meuse og Verdun. í voða og lífsháska, 
þegar neytt er allrar orku og um lífið er að tefla og 
það sem lífið gerir nokkurs virði, kemur það í ljós, 
sem rneð mönnum býr og þjóðum. Aldrei hafa 
menn skilið betur en nú, hvílík ógæfa það væri og 
ómetanlegt tjón, mönnunum í heild sinni, ef stigið 
væri þessari listfengu drengskapar-þjóð á háls, svo 
ekkert yrði eftir annað en skugginn. En einmitt 
þetta var hermdarverkið, sem átti að vinna. í stað 
þess er nú þegar talað um Frakkland sem frelsara 
Norðurálfu. Bandaþjóðirnar krjúpa í lotningu og 
aðdáan berhöfðaðar kring um frakkneska fánann, 
— og með þeim allur hinn hlutlausi heimur. 

5. 

Miklir og örlagaþrungnir viðburðir þrýsta venju- 
lega mikilmennum fram á sjónarsviðið. )7eir eru til 
á undan atburðunum. En þeir koma þá fyrst í ljós. 
Einn slíkra manna er yfirherforingi Frakka, Joffre. 
Hægur og seinfara smá-þokast hann fram á sjónar- 
sviðið gegn um stormviðri og skruggur í stjórnmála- 
heiminum. Hann hafði verið maður, sem fáu gaf 
gaum nema stöðu sinni. Við stjórnmálum gaf hann 
sig ekki, en um það var kunnugt, að hann var ein- 
dreginn lýðveldissinni. Háa stöðu í hernum fekk 
hann fyrst, þegar André foringi hafði eytt klerk- 
dóms-valdinu í hernum. 1911 var hann gerður 
höfðingi herráðsins, eftir að Pau foringi, sem er á 
bandi klerkavaldsins, var frá genginn. það var ó- 



ALMANAK 1917 


43 


umræðilega mikils vert, áð eindreginn lýðveldis- 
vinur var aðal-foringi frakkneska hersins, þegar 
stormurinn loks skall á. 

Joffre er, eftir því sem honum er lýst, seinn 
hægfara, rólegur, yfirlætislaus, en einbeittur og á- 
kveðinn og lætur ekkert aftra sér frá framkvæmd- 
um þess, er hann álítur nauðsyn. Fimm herforingja 
svifti hann embættum, þegar hann komst að kunn- 
áttuleysi þeirra í heræfingum, og voru þeir allir lýð- 
veldissinnar. Urðu margir fokvbndir og kendu á- 
hrifum klerkavaldsins. En . Joffre einum var um 
að kenna. Seinlætið er öllum hvumleitt, en mein- 
legt foringja, það sem hann sízt ætti a,ð vera. En 
í sambandi við Joffre merkir það frábæra varasemi 
og fyrirhyggju. Sumum virðast þetta ókostir og 
víta hann fyrir. Öðrum virðast það kostir,—í fari 
hans að minsta kosti. pegar fundið er að við hann, 
er haft eftir honum: “Látið þið mig vera. Eg er 
að narta í þá.” *) pað orðtæki er frægt orðið. f 
lund er hann alvörumaður mikill og gerir ekkert til 
að sýnast. Napóleon var sakaður um leikaraskap. 
Og með nútíðar kynslóð Frakklands og mentaland- 
anna yfirleitt er leikaraskappurinn meira en lítið 
rótgróin synd. Henni er Joffre manna frábitnast- 
ur. Hann er fátalaður maður með afbrigðum; það 
er eðli hans. Hann fer aldrei með neitt rugl;. hon- 
um dettur aldrei neitt rugl í hug. Hann hugsar um 
stöðu sína algerlega frá sjónarmiði verkhygninnar. 
Frakkar hafa gaman af stríði, vegna æfintýranna. 
Prússar sökum þess, að hemaður er umsýsla í stór- 
um stíl. Friðrik mikli hrósaði sér af.að leggja út 
í hernað með 100 spæjara, .um leið og óvinur hans 
lagði út á orustuvöllinn með 100 matgerðarsveina. 

*) Laissez moi faire. Je les grignotte. Sbr. The War 
Lords, bls. 104. 




44 


ÓLAFUR S. THORG EIRSSON: 


En sízt af öllu þarf að bregða Napóleon um, að hann 
ekki kynni til þeirrar umsýslu. Og sá kunni að 
kveikja eldmóð með örfáum orðum. 

Fáir foringjar hafa sjaldnar ávarpað her sinn 
en Joffre. Hann er ekki gefinn fyrir nein ræðu- 
höld. pað er sagt, að hann hafi gert það að eins 
eitt skifti. pað var þegar hann lét herinn frakk- 
neska loks veita viðnám við Marne-fljótið. Sú ræða 
var blátt áfram og mælgislaus: “pið verðið að vera 
undir það búnir að deyja, heldur en hörfa á bak 
aftur. prekleysi verður ekki þolað.” Joffre er 
Napóleon eins ólíkur og mest má verða. Enda hef- 
ir nú margt breyzt síðan á dögum Napóleons, þó 
margt, sem hann lét gera í miklu smærri stíl og 
hafði sjálfur upp hugsað, eins og t.d. skotgrafirnar, 
sé hans herforingja hyggjuviti að þakka. Nú er 
ekki lengur unt að koma neinum á óvörum, sakir 
loftfaranna, þráðlausra skeyta og talsímans. pað 
er eigi unt að koma óvinum í opna skjöldu, eins og 
fyr á tímum. Nú er nær því óvinnanda verk, að 
koma fram nokkurum verulegum framkvæmdum á 
laun, nema annar herinn fái notað heilt járnbraut- 
amet að baki sér, sem lagt hefir verið beint í hern- 
aðarskyni, eins og t.d. þýzki herinn á Póllandi. 
Englendingar reyndu að komast til Frakklands með 
djúphugsaðri launungar-viðleitni. En þeim tókst. 
það ekki; pjóðverjar voru komnir þangað jafn- 
snemma. Varnarvirki eru orðin ónýt, sakir feikna 
umbóta á skotvopnum. Aldrei hefir annar eins 
feikna herafli verið beggja megin. Fylkingarnar 
umspenna alla mið-Norðurálfu. Bardagavöllurinn 
við Waterloo er ekki stærri en svo, að ganga má 
yfir eina morgunstund í hægðum sínum. En sá sem 
ætlar að ganga um alt orustusvæðið á Frakklandi 
frá Vogesa-fjöllum til Yser, myndi verða margar 

t 



ALMANAK 1917 


45 


vikur á leiðinni. Við Waterloo lá bardagavöllurinn 
allur opinn fyrir framan Napóleon, þegar hann skip- 
aðí að leggja til orustu. Nú verður hugurinn að 
hvarfla yfir mörg hundruð mílur. Nú er foringinn 
ekki lengur sýnilega nálægur, til að skjóta hernum 
eldmóði í brjóst áður lagt er til orustu. En það er 
manns-hugur, sem starfar langar leiðir fyrir aftan 
herinn, með landabréf, talsíma, loftför og tæki til að 
senda þráðlaus skeyti. Sá, sem vera vill mikill her- 
foringi nú á dögum, verður að færa sér öll þessi 
nýju skilyrði í nyt eins vel og honum er unt. Á 
því virðist Joffre hafa ágætt lag. 

pað var jafnt á komið með þeim Joffre og 
Kitchener lávarði, að hermenskustörf þeirra hófust 
sama árið, 1870. Joffre var þá námspiltur að eins 
frá fjölfræðaskólanum í París. Hann tók þá þátt í 
vöminni, er Parísarorg var um setin af pjóðverjum. 
þeir miklu mótlætistímar hafa sett djúp mörk í 
lund þjóðarinnar. f umbrotunum, sem nú eiga sér 
stað, koma þaú eðlilega í ljós. Hvílíkur feiknamun- 
ur á háttalagi þjóðarinnar nú og þá. pj óðin bar 
sig þá að í mörgu eins og kona, sem veik er af heila- 
hviki. Nú ber ekki á neinum æsingi, né írafári. 
Nú ber þessi viðkvæma, æsingargjarna þjóð af öðr- 
um í stillingu. Hún hefir eins og bitið saman tönn- 
um og stendur með fölvan hlýr, til þess boðin og 
búin að verða lostin hverjum kinnhesti mótlætisins 
á fætur öðrum, í von um að lokum að vinna sigur og 
byrja nýtt líf. pótt fagnað sé yfir einhverjum 
sigri á Frakklandi, ber mjög lítið á því. Engin 
fagnaðarlæti eiga sér stað. Aftur bendir hver höf- 
undurinn á fætur öðrum á það, að háttalag fólks á 
pýzkalandi beri allmikinn vott um óstyrkar taugar. 
par ætlar alt af göflum að ganga af kæti, hvað lítið 
sem gengur í vil. pegar einn einasti kafbátur 



46 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 


kemst yfir Atlants-haf í kaupsýslu erindum, verða 
veizluhöld og fagnaðarærsl eins mikil og þó stríðið 
væri þegar unnið. Nú er það pýzkaland, sem ber 
sig eins að eins og heilahviksveik kona. Um það 
ber svo margt ljósan vott. Með kveðjunni: “Guð 
hegni Englandi”*) heilsuðu menn hver öðrum, þeg- 
ar í byrjan stríðsins á pýzkalandi. pess bera stríðs- 
bókmentir pjóðverja ljósan vott á öllum sviðum. 
pað er eins og þjóðarinnar beztu menn og vitrustu 
hafi tapað ráði og rænu. Hún virðist blinduð af 
barnalegu sjálfsáliti. Jafnvel prestarnir láta slíkt 
óskapa óvit út úr sér að firnum sætir í stólræðum 
sínum, eins og t.d.: “Réttlátri reiði þinni við 
England er Kristur ekki mótfallinn.”** ***) ) 

Ef til vill hefir Joffre hlegið léttúðarhlátri með 
Parísarbúum þenna rauna-vetur. Enginn kann frá 
að segja. En eitt er víst, og það er, að bæði hann 
og þjóðin í heild lærðu þá lexíu, sem nú kemur að 
góðu haldi. Nú er óláns-léttúðinni haldið í skefj- 
um, eins og hefði hún brunnið í eldsvoða. Nú var 
það pýzkaland, sem í ofsafengnu yfirlæti hrópaði 
á Paris. Engu líkara, en að þjóðirnar hafi skift 
hlutverkum í þessum ægilega hildarleik. Frakk- 
land hefir fundið sálu sína.’ 1 '**) 

Hvernig sem leikslok verða, er Joffre yfirher- 
foringi skoðaður persónugerfing sigursins. Öllum 
kemur saman um, að með öllum þeim þjóðum, sem 
nú berast á banaspjótum, sé hugsjónir að fæðast á 

*) Gott strafe England! 

**) Deutscher Patriot, richt dich auf! Deinem gerechten 
Zorn gegen England steht Christus nicht entgegen. Theo- 
dor Birt. Was heisst “Liehet eure Feinde? Marburg, 
1915. Eftir: J. P. Bang: The Root of the Matter. Hihbert 
Joumal, okt. 1916, bls. 10. 

***) The War Lords. bls. 108. 



ALMANAK 1917 


47 


bak við hersveitirnar, nýjar vonir að springa út, ný 
dagrenning í aðsigi. En hver er kominn til að segja, 
hvað verður ofan á, hvaða kyndill það verður, sem 
sú nýja sólrás lætur bera á undan vagni sínum. 

Gætinn, .öruggur, jafn-ósnortinn af lofi og 
lasti, svona er maðurinn, sem nú virðist bera gæfu 
Frakklands í hendi sér, flestum fremur. prekleys- 
íð hefir hann ekki þolað hjá öðrum. preki og þrótti 
hefir maðurinn sjálfur safnað. f byrjan beittu 
^tjórnmálamennirnir hann alls konar brögðum. En 
hann tók þeim fyrir kverkar, sterkri hendi, unz hann 
varð einvaldur hersins. Hann lét herinn hörfa und- 
an alla leið til Marne-fljótsins, án þess unt væri að 
bifa honum, hvað sem sagt var. Hann forðaðist 
misgripin frá 1870, að reiða sig á vígin og loka sig 
og herinn þar inni, en bar sig að eins og engin væri. 
Heldur kaus hann að láta alt norður-Frakkland troð- 
ast undir járnhæli óvinanna, heldur en að veita við- 
nám þar sem þeim kom bezt. Hann hörfaði undan, 
unz hans eigin stund og staður var kominn. Hann 
hefir í öllu fylgt uppteknum hætti, smám saman að 
eyða herafla óvinanna, bæði mönnum og búnaði, en 
forðast allar áhættu-hreyfingar, sem mörgum her- 
foringja hafa komið á kaldan klaka. Stillingin yf- 
irgefur hann aldrei; hann hefir ávalt jafn-mikið 
vald á sjálfum sér, er fjarsýnn með afbrigðum, og 
viljinn stáli sleginn. Herkænsku hans er viðbrugð- 
id. , Ávalt man hann, að Frakkar eru fámenn þjóð 
til móts við pjóðverja. Sökum þess er viðleitnin á- 
valt sú, að fyrir hvern írakknesjkan mann, sem fellur, 
verði tveir eða fleiri pjóðverjar höfðunum styttri. 
ósjaldan lætur Joffre gera þrjár atlögur í senn á 
þýzka herinn, og eru þá stundum 400 mílur á milli 
staðanna, sem barist er á syðst og nyrzt, og er þetta 
vitaskuld gert til þess pjóðver jar skuli aldrei vita 



48 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


fyrir fram, hvar aðal-atlagan á að verða.*) Allur 
heimur stóð furðu lostinn yfir hinni óviðjafnanlegu 
vörn Frakka við Verdun, þar sem pjóðverjar reiddu 
til rots. Englendingar buðu að senda þangað her- 
lið til hjálpar. Nei,'sagði Joffre, þetta verðum við 
sjálfir aö gera. par hrundi herlið pjóðverja niður 
unnvörpum, eins og þegar gras fellur í múga fyrir 
sláttumanni á vel sprottnum velli. Og oft hefir 
Joffre orðið skeinuhættur endrarnær. 1 bardagan- 
um hjá Les Eparges á öskudag 1915 féllu svo marg- t 
ir, að Bæjaraland stóð alt á öndinni, eftir bréfum 
að dæma, sem fundist hafa á föngum.**) Engum er 
enn þá unt að skilja, hvað Joffre gekk til, að taka 
ekki bæinn St. Mehiel, þegar hann hafði raðað fall- 
byssunum miklu í mílu fjarlægð frá honum. Sú 
gáta verður aldrei ráðin, fyr en hann gefur þá úr- 
lausn sjálfur. Ef til vill var tilgangurinn að gefa 
krónprinzinum þýzka, sem lengst tækifæri til að 
hamast við Verdun í þeirri von, að eitthvað kynni á 
að vinnast. 

Og þessi maður var alls-óþektur að heita mátti 
áður stríðið hófst, að minsta kosti Parísarbúum. 
Sjálfsagt hafa þeir séð þennan þrekvaxna mann 
fara niður Champs Elysées í fylgd með tveim stjúp- 
dætrum sínum, en allir haldið það vera heldri for- 
ingja, óþektan að nafni og tign. Ekkert orð hafði 
fallið af vörum hans, sem fleygt hafði orðið, engin 
saga hafði skapast um hann, sem menn hefði gaman 
af að segja, ekkert æfintýr, sem hægt var að hampa, 
hafði smíðast utan um hann. Og samt var það nú 
svo, að þessi beykissonur ofan úr Austur-Pýrenea- 
fjöllum hafði hafist til ábyrgðarmestu stöðunnar í 

*) The Strategy of General Joffre. The Great War, 
lxxiii, 3. bindi, bls. 177. 

**) Great War, III, 188. 



ALMANAK 1917 


49 

mentuðum heimi. )?essi Joseph Joffre,—svo heitir 
hann fullu nafni—, sem lék Jeluleik innan um tunn- 
urnar á verkstæði föður síns, þegar hann var lítill 
drengur, í sofandalega bæjarkrílinu Rivesaltes, hef- 
ir nú með höndum það feikna-ætlunarverk, að leit- 
ast við að bjarga öllu því, sem óþýzkir menn hafa í 
mestum hávegum og láta sér annast um. Svona 
furðulega fer forsjónin að ráði sínu. Hann var 
einn af ellefu systkinum, umkomulaus og án vina, 
svo langt frá París og því Frakklandi, sem þar birt- 
ist, að litlar líkur voru til að hann kæmi þar nokkuru 
sinni, því mállýzka hans var líkari máli Kataloníu- 
manna á Spáni, hinum megin Pyrenea-fjalla. En 
brátt varð það ljóst, að hann hafði stærðfræði-gáfur 
með afbrigðum, og sökum þeirra fekk hann að tylla 
tá á neðsta þrep fjölfræðaskólans í París. Alla 
sína æfi hefir hann verið að klífa þann þrítuga 
hamar, unz hann er nú kominn upp á efsta þrepið, 
63 ára gamall maður. þegar dálítill drenghnokki 
varð hann fyrir það kunnur, að gefast aldrei upp 
við neitt, sem hann tók fyrir. Sú þrautseigja hefir 
komið honum að góðu haldi. Eitthvað á hann að 
hafa fengist við að yrkja, er hann var ungur. 
“Vonardraumar mínir og sú framtíðar sýn, sem eg 
elska mest, er að fá að líta skotmenn vora hefja 
hergöngu til Strassburg!” *) pá framtíðar sýn 
æskudraumanna hefir hann nú fyrir sér. 

Enginn glæsilegur atburður hefir komið fyrir 
á æfi hans. Að eins eitt skifti hafði hann verið í 
orustueldi og þá suður í Afríku, með litlum her- 
flokk, að eins 400 manns, flest blökkumenn, og varð 
þá að fara 500 mílur gegn um eyðimörk og villilönd. 
pað er lítil æfing í að fara með miljónir manna. 

* 

*) The Saviour of Europe. A Character Study of Gen. 
Joffre. 



50 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Við manninn er ekkert glæsilegt, nema hvað hann 
er rumur vexti. Honum er stundum borið á 
brýn, að hann sé þunglamalegur og latur. Maður- 
inn er öllum þorranum þögul ráðgáta. Að eins fáir 
vita til hlítar, hve mikils virði maðurinn er inni 
fyrir. Heilbrigð skynsemi, róleg dómgreind, verk- 
legt snilli, vísindaleg vissa, og óbifandi staðfesta, 
eru mannkostirnir, sem virðast gera hann að þeim 
afbúrðamanni, er hann hefir reynst. 

Væri þessi helzti foringi bandaþjóðanna á ann- 
an veg en hann er, er óvíst hvort Kipling hefði 
nokkuru sinni látið sér þá frægu þversögn um munn 
fara: “pjóðverjar munu vinna alla sigrana,—en 
bandaþjóðirnar munu vinna stríðið!” 

Undir þann fáránlega spádóm mun mestur 
hluti mentaðs heims utan miðveldanna taka þann 
dag í dag, — að efni til, — hlutlausu þjóðirnar ekki 
sízt. 


Nú hefir Joffre látiSS af yfirstjðrn frakkneska hersins, 
en Nivelle, hetjan frá Verdun, tek’ið vi’S. Flytja hlöSin þá 
fre&n, aS gera eigl Joffre aS marskálk Frakklands, sem er 
æSsta tign, er unt er a'S hefja herforingja til, og eiginlega lögS 
niSur, og verSur aS endurreisa hana meS nýjum lögum. 



ALMANAK 1917 


51 


Nýkvænti maðurinn. 

(Œýintýr efiir J. Magnús Bjarnason.) 


Einu sinni var ungur maSur, sem var nýkvænt- 
ur. Hann gekk aldrei út á kvöldin eftir aS hann 
kom heim frá vinnunni, og sat aldrei á “klúbbum” 
og í drykkjustofum, eins og nágrannar hans. Og 
hann fór heldur aldrei til kirkju á sunnudögum, en 
þaS gjörSu þeir. 

Einhverju sinni kom presturinn til aö húsvitja 
þar í nágrenninu. 

“Hann nábúi ykkar, hinn nýkvænti, kvaS vera 
útsláttarlaus og elskur aó heimili sínu,” sagái prest- 
urinn viS nágranna hins unga manns, “og þaS svo 
mjög, aS hann jafnvel sækir ekki kirkju á helgum 
dögum.—HvaS skyldi koma til þess?” 

“Hann er hræddur um konuna, ” sögSu ná- 
grannarnir. 

“Sorglegt er þaS, ” sagSi presturinn, “því af- 
brýSisemin er sá sjúkdómur, sem ilt er aS lækna.” 

Hinn ungi maSur frétti þetta. Hann fór aS slá 
slöku viS heimiliS og kom seint heim á kvöldin, og 
gekk út sér til afþreyingar á sunnudögum. 

Og presturinn kom aftur til aS húsvitja þar í ná- 
grenninu. 

“Eg hefi frétt, aS hann nábúi ykkar hafi tekiS 
sinnaskiftum mjög snögglega, ” sagSi presturinn vió 
nágranna hins unga, nýkvænta manns ; “og mér er 



52 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


sagt aS hann sé hættur aS vera hræddur um konuna. 
Og hvaS kemur til ?” 

Hann hefir f engiS brennandi ást á a n n a r i 
konu,” sögðu nágrannarnir ; “og nú unir hann hvergi 
nema hjá henni.” 

“Það er hörmulegt, ” sagði presturinn, “því sá 
kvilli læknast ekki, nema meS föstum og bænahaldi.’ 

Hinn ungi maSur fór aS sækja kirkju alla helga 
daga, 

“NúséstþaS, ” sögSu nágrannar hans, “hvort 
hann var ekki sekur, því nú er hann farinn aS sækja 
kirkju tíl þess aS friSa samvizkuna.” 

“Alt af versnar þaS !” sagSi hinn ungi maSur 
viS sjálfan sig. “Og nú er ekki nema um tvent aS 
velja :—annað hvort aS flytjast burtu til fjarlægra 
landa, eða þá — 

Hann valdi hiS síðara. 

Og nágrannar hans grófu hann utangarSs, og 
settu tvo trékrossa á leiSiS hans, annan til höfða, en 
hinn til fóta. 

“Sá dauSi hefir sinn dóm með sér, ” sögSu ná- 
grannarnir og sugú upp í nefin. 




Safn til Landnámssögu Islendinga 
í Vesturheimi. 


VATNABYGÐIR. 

Eýtir FRIÐRIK GUÐMUNDSSON. 


Árið 1891, snemma um sumarið, fóru bændur 
tveir úr pingvallanýlendu, Ingimundur Eiríksson 
og Kristján Helgason, fyrstir allra fslendinga í 
landaleit vestur að vötnunum Foam Lake og Fish- 
ing Lake. Fóru þeir keyrandi á hestum hér um bil 
115 mílur vegar. Leizt þeim þar svo vel á sig, að 
þeir komu sigri hrósandi heim aftur til pingvalla. 

Lýsing þeirra á landinu vestur við vötnin hreif 
svo hugi nágranna þeirra, að seinna á sama sumri 
fluttu nokkrir þeirra alfarnir þangað vestur. Var 
Ingimundur fyrirrennari flokks þess, en það voru 
bændurnir Gísli Bíldfell, Bjami Jasonson, Sveinn 
Halldórsson og Stefán Ólafsson. Á þeim árum var 
C.P.R. jámbrautin, eða Manitoba Northwest, sem 
hún þá var kölluð, ekki komin lengra vestur en til 





54 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Yoikton, svo það svaraði ekki fyrirhöfn og kostnaði 
að fara með henni það lítið áleiðis. Fluttu því 
bændur þessir sig á sínum eigin vinnudýrum, og 
gekk ferðin vel. 

Á fleiri tugum mílna í allar áttir út frá heim- 
kynnum þessara frumbyggja, sást varla hvítur 
maður. Hér voru þeir einir fyrir ríkjandi, sem 
kváðu ekki á um kosti landsins, svo sem Indíánar 
og allskonar dýr merkurinnar. 

pessir fyrstu landnámsmenn settust að við 
Fishing Lake, hver þeirra þar, sem honum leizt 
bezt á sig. Höfðu þeir nægan skóg til bygginga og 
eldiviðar, góðan haga og engi fyrir gripi sína. Fisk 
höfðu þeir úr vatninu og fugla og dýr á allar hliðar 
til réttafjölda. 

Bjartar og hlýjar framtíðarvonir fyltu hugi 
þeirra og hjörtu, sem léttu þeim alla verklega við- 
leitni, og stíluðu fréttirnar til þeirra eldri heim- 
kynna. 

pað var líka fljótt og fremur öllum vonum, að 
þessum framtakssömu mönnum græddist fé og góð- 
ir nágrannar. pó fór innflutningur fslendinga frem- 
ur hægt fyrstu árin. Járnbrautin náði mörg ár 
ekki nema til Yorkton, en þaðan voru 80 mílur á til- 
kosnu stöðvarnar. pað var því ervitt að flytja bú- 
slóð og nauðþurftfr alla þá leið. 

Strax í upphafi sögu minnar hlýtur að geta 
þess manns, þó seinna verði frekar á hann minst, 
sem mest og bezt vann að landnámi hér, og var af 
Canadastjóm skipaður leiðsögumaður innflytjenda, 
hverrar þjóðar sem voru, en það er Tómas Pálsson. 

f desember 1898 flutti Tómas alfarinn á land 
sitt á vesturbakka Foam Lake, þar sem hann býr 
enn í dag. Fljótlega kynti hann sér legu og af- 
stöðu landsins og fékk álit og trú á þessum stöðv- 



ALMANAK 1917 


55 


um. í byrjun ásetti hann sér að reyna að hafa á- 
hrif á það, að samlandar hverrar þjóðar sem væri, 
gætu fengið afskekt svæði fyrir sig og þyrftu ekki 
að blandast hver innan um annan—að minsta kosti 
allir þeir, sem kysu það fremur. Enda varð og 
þessari hugmynd að miklu leyti náð. 

]7að mun sönnu næst, að telja landnámsár þess- 
arar bygðar tímabilið frá 1891—1908, eða 17 ár. 
Eftir þann tíma var að vísu hægt að ná hér í heim- 
ilisréttarlönd, sem þá voru annað tveggja, mjög lít- 
ils virði eða þá að þau höfðu verið gefin inn aftur 
fyrir einhverja orsök, af mönnum, sem áður höfðu 
tekið þau. 

Vatnabygðin er eflaust stærsta íslenzka bygð- 
in, sem enn hefir verið stofnuð í Ameríku. Frá 
austri til vesturs e'r hún 48 mílna löng, frá Range 
10-19 vestur af öðrum hádegisbaug. Frá suðri til 
norðurs er hún misjafnlega breið, frá 12—24 mílur, 
"eða frá Township 29-34. Eftir þeim nákvæmustu 
upplýsingum, sem eg hefi getað aflað mér, mun hún 
liggja 1810 fet yfir sjávarflöt, eða rúmum 800 fet- 
um hærra en Hólsfjöll og efstu bæir á Jöuldal á 
íslandi. 

Sá hluti nýlendu þessarar, sem að miklum 
meiri hluta er skipaður íslenzkum landnemum, mun 
vera til jafnaðar 10 mílur á breidd og 48 mílur á 
lengd, eða 480 ferhyrningsmílur. 

Regluleg heimilisréttarlönd á þessu svæði eru 
866. pegar taldar eru allar ferhyrningsmílur (Sec- 
tions) með jöfnum tölum, og að fráskildum Hud- 
sons Bay löndum (Quarters). Fyrir nokkrum ár- 
um síðan gaf sambandsstjómin heimilisrétt á tals- 
vert mörgum oddalöndum (Section 1-3-5 o.s.frv.) á 
þessu sama svæði. Og hér fyrir utan hafa bygð- 
armenn keypt mörg járnbrautarlönd, eins og líka 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


lönd annara félaga og einstakra manna, sem áður 
höfðu keypt þau. Að öllu þessu yfirveguðu mun 
ekki of mikið í lagt, að telja 1200 ábúðarlönd á 
þessu 480 ferhyrningsmílna svæði. 

Ef eg svo dreg ályktun af nágrenni mínu og 
þeim hluta bygðarinnar, sem eg þekki bezt til, þá 
þykir mér eigi ólíklegt, að tveir-þriðju hlutar ábú- 
endanna séu íslendingar. Með öðrum orðum, að 
um 800 íslenzkir bændur byggi þessa nýlendu. 

Æði mikið öruggari þori eg að tilfæra þessa 
tölu, þenna mjög svo álitlega bændaflokk, af því 
það kemur að mestu leyti heim við það, sem hinn 
athuguli eftirlitsmaður innflytjendanna, Tómas 
Pálsson, sagði mér, áður en eg fór að grenslast 
eftir ástæðum hér að lútandi. 

í íslenzkum landshagsskýrslum frá 1860 hafa 
tvær fjölbygðustu sýslurnar á íslandi, Árnessýsla 
og pingeyjarsýsla, saman lagt 750 lögbýli. pað er 
ekki líklegt, að nokkur veruleg breyting sé orðin á 
pví, til þessa tíma. Má af þessu sjá, að álíka mörg 
islenzk heimili eru í þessari íslenzku nýlendu, eins 
og í tveimur hinum áminstu sýslum heima. 

Ef eg hins vegar vildi gera grein fyrir, hvað 
margir landar eru hér alls, ungir og gamlir, þá er 
örðugt við það að eiga, því eigi hefir verið tekið hér 
manntal fslendinga, enn sem komið er. 

pað hefir að vísu komið til orða, að prestar safn- 
aðanna í þessari bygð, með aðstoð góðra manna, 
skrifuðu niður íslenzku heimilin, hver innan sinna 
takmarka, og fólksfjölda á hverju þeirra fyrir sig, 
og mun jafnvel talsvert vera byrjað á þessu, þó það 
sé ekki svo vel á veg komið, að það verði lagt hér 
til grundvallar. 

Hins vegár er engri áreiðanegri tölu hægt að 
ná. nema margir telii og allir sama daginn. þar sem 



ALMANAK 1917 


57 


menn eru stöðugt að fara og koma í atvinnuleit og 
verzlunarerindum. 

Eg álít það sanni næst, að íslenzku heimilin séu 
til jafnaðar álíka mannmörg austast og vestast og 
hvar sem er þar á mili í bygð þessari. Eg hefi 
talið íslenzk heimili í þremur Townshippum hér, og 
fólk alt á þessum heimilum. í einu Townshippi 
komu 4 menn á hvert heimili til jafnaoar. í öðru 
komu \ 2 /z manns til jafnaðar á hvert heimili. í 
hinu þriðja komu 4% manns til jafnaðar á hvert 
heimili. 

pótt þetta sé engan veginn áreiðanlegur mæli- 
kvarði til að byggja fólkstal á, þá verður þó naum- 
ast hægt að fara nær sanni, meðan ekki er reglulega 
talið. 

Ef eg því byggi á þessum grundvelli og geri 
ráð fyrir að 4*4 maður komi til jafnaðar á hvert 
íslenzkt heimili í þessari bygð, þá ættu að vera um 
3,600 heimilisfastir íslendingar hér, fyrir utan alla 
þá verkamenn, sem hvarfla til og frá, og marga þá 
menn, sem í bæjunum búa, reka þar atvinnu, en 
hafa aldrei tekið hér land, eða búið úti í sveitinni. 
Mér þykir því mjög líklegt, að íslendingar séu í 
raun og veru fleiri í. þessari bygð, en eg hér geri 
ráð fyrir. 

pegar eg nú þannig hefi gengið frá manntal- 
inu, þá verður mönnum líklega ósjálfrátt að hugsa 
sem svo: Hver er hvalur sá, er dregur menn á 
þessa fjöru? Og hvað hefir þetta mikla þjóðar- 
brot vort fyrir stafni? 

Ekki þurftum vér að setja lög og rétt í landi 
voru, eins og þá forfeður vorir numdu fsland forð- 
um daga og byrjuðu þar að búa um sig fyrir fram- 
tíð sína og afkomendanna. 

Undir vernd og veldi hinnar brezku krúnu gátu 



58 


ÓLAFTTR S. THORGEIRSSON: 


menn strax ókvíðnir og áhyggjulausir lagt sig alla 
og óskifta að yfirdrotnun jarðarinnar og náttúr- 
unnar auðæfa. ]?að var ekki um að villast, jarð- 
vegurinn bar það með sér, að hann væri frjósamur. 
V að hlaut því að vera sameiginlegt áhugamál og 
kappsmál allra, að geta sem fyrst og mest unnið 
jarðveginn fyrir kornræktina. 

Á flestöllum löndunum var talsverður skógur, 
björk og víðir, en þó víðast hvar meira og minna 
skóglausir flákar á milli, sem buðu sig fram til að 
byrja með, og var það vel þegið. Nokkur voru þau 
lönd að vísu, sem heita máttu skóglaus hornanna á 
milli, og voru þau sjálfsagðir kjörstaðir þeirra, sem 
fyrstir komu. 

Á þessari landnámstíð var það dómgreind 
mannanna, fljótandi á bylgjum fégirni og meiri 
þekkingar, sem svaraði til öndvegissúlnanna fornu 
og hafði aðal úrskurðarvaldið með höndum um það, 
hvar framtíðarheimilin skyldu standa, og þó eg 
ekki gjöri lítið úr yfirburðum menningarinnar, þá 
get eg ekki stilt mig um, að láta þá skoðun mína í 
ljós, að margur hafi lengi liðið og líði enn fyrir það, 
að hafa álitið kvikfjárræktina of seinstíga á fram- 
farabrautinni, og þar af leiðandi lagt of bráða á- 
herzlu á akuryrkjuna með öllum hennar kostnaði, 
og valið löndin eftir því. 

Eins og geta má nærri, þá verður ekkert um 
það sagt með fullri vissu, hvað margar ferhyrn- 
ingsmílur það eru, sem nú þegar er búið að breyta 
í kornakra meðal fslendinga hér, enda tekur það 
stórum breytingum árlega, en þó mun láta nærri, að 
það sé helmingur hins numda lands, eða um 100 
ferhyrningsmílur. En það er sama og 61,000 ekr- 
ur. Á ísenzkan mælikvarða er það 8,000 vallar- 
dagsláttur. 



ALM ‘VNAK 1917 


59 


pegar eg kom fyrst út í þessa bygð haustið 
1905, þá sáust hér ekki akrar nema svo litlir blettir 
á stöku stað með margra mílna millibili. pessi ak- 
uryrkja er því að mestu leyti framkvæmd af lönd- 
um hér á 10 árum, ásamt því að byggja yfir sig og 
afla sér fóðurs og hirða gripi sína ásamt öðrum bú- 
peningi, sem flestir hafa meira og minna af. 

Til jafnaðar hefir þá hverju íslenzku heimili 
áunnist að breyta 8 ekrum eða 1014 dagsláttu í akur 
á hverju ári, síðan byrjað var á akuryrkju svo telj- 
andi sé. Er það lofsverð framkvæmdarsemi að 
mínu áliti. 

Á næstliðnu hausti, 1915, hefir hver ekra gefið 
af sér til jafnaðar að minsta kosti 20 mæla af hveiti 
eða 50 mæla af höfrum. 

Gangi eg út frá því verði, sem heimsþörfin 
skapar á kornvöruna, og taki fullmikið tillit til 
flokkaskipunar á hveitinu, og geri hins vegar ráð 
fyrir hóflegum hlutföllum korntegundanna, þá er 
uppskera íslendinga í þessari bygð næstl. haust 
(1915) tvær miljónir dollara virði. 

Auðvitað kemur ekki nema helmingur þessar- 
ar upphæðar bændunum sjálfum eða framleiðand- 
anum til vegsauka, því að á sama tíma sem hveitið 
var $2.00 á heimsmarkaðinum, þá fengu bændur 
ekki nema $1.00. Auðvaldið og eigendur flutn- 
ingstækjanna höfðu þannig lag á að njóta góðs af 
öðrum helming eftirtekjunnar. 

Margir hinna íslenzku bænda hér eru fluttir 
hingað frá eldri nýlendum og komu sumir þeirra 
með talsverðar eignir og mikla verklega þekkingu, 
sem hefir haft ómetanlega góð og mikil áhrf; verið 
kostnaðarlaus og uppbyggilegur skóli, fyrir alla 
hina, sem enga reynslu höfðu, hvorki með jarðveg- 
inn eða áhöldin, en keptu þekkingarlausir áfram, 



60 


ÁLiAFUR S. THORGEIRSSON: 


eins og lífsnauðsynin útheimti. pegar þetta er 
tekið með í reikninginn, þá verður framkvæmdar- 
semi manna skiljanlegri. 

í fljótu bragði getur nú virzt, sem landar allir 
hljóti að baða hér í rósum nú þegar, eða vera orðnir 
flugríkir menn. En svo er þó ekki, langt frá því. 
Nokkrir eru þeir, sem riða á röndinni, eða standa á 
því takmarki, að falla fyrir ofurvaldi skuldanna. 
eða ná efnalegu jafnvægi, ef betur vill til. 

pað er sjálfsögð og óhjákvæmileg fylgja akur- 
yrkjunnar, að kaupa verður mörg og mjög dýr á- 
höld og vinnudýr, alt í skuldum hjá okurfélögum og 
með háum vöxtum, einungis í von um að akramir 
borgi, fyrir alla þá, sem eignalausir byrja eða því 
sem næst. Hins vegar gera hinir skæðu óvinir ak- 
uryrkjunnar, hagl og frost, ekki boð á undan sér. 

Mörg árin hafa næturfrostin stórskemt upp- 
skeruna alment yfir, rétt um það leyti sem menn 
voru að byrja að slá akrana. Haglið kemur mis- 
jafnara niður,* en árlega skemmir það og eyðilegg- 
ur hjá einhverjum. 

Hin tvö næstliðnu ár hafa áföll á uppskerunni 
orðið lítil, og verðið hefir verið nokkuð hátt. Menn 
hafa getað plægt og undirbúið akrana svo að haust- 
inu, að menn hafa þar fyrir komið korninu fyr í 
jörðina á vorin, og nær þá næturfrostið síður til að 
skemma, seinni part sumars. 

Af frásögnum þeirra manna, sem lengst eru 
búnir að vera í þessu landi, er svo að heyra, sem 
næturfrostin hafi minkað í hinum eldri nýlendum, 
eftir því sem meira af landinu var breytt í akur- 
lendi, og að lokum horfið úr sögunni, þegar mest- 
alt var orðið plægt. Eru margir bygðarmanna hér 
að vona það, að einnig þessari sveit renni upp sú tíð, 
að næturfrostin hætti að skemma uppskeruna. 



ALMANAK 1917 


61 


Margir hafa orðið að kosta hér miklu til að fá 
nægilegt vatn fyrir menn og skepnur, og er það 
víða ófengið enn þá svo fullnægjandi sé. 

Yfirleitt eru byggingar bænda ófullkomnar enn 
sem komið er. Fjós eru að vísu orðin viðunanleg 
og góð hjá mörgum, en víða eru íbúðarhúsin enn þá 
þau sömu og byrjað var með, bæði lítil og köld. Á 
landnámsárum þurfti ekki að spara eldiviðinn, var 
hann hvorttveggja: nógur og nærtækur, en víðast 
hvar í íslendingabygðinni er nú orðið mjög langt 
að sækja við og sumstaðar jafnvel ókleift, svo byrj- 
að er að brenna kolum. 

Á árunum 1908 og 1909 bygði C.P.R. félagið 
járnbraut frá austri til vesturs í gegn um bygð 
þessa, eða með öðrum orðum, lengdi járnbraut þá 
vestur í gegn um þessa bygð, sem áður er getið um 
að var komin til Yorkton. Búa fslendingar á báðar 
hliðar við brautina og eiga því allflestir mjög skamt 
að kauptúni. 

Brautarstöðvar þær eða kauptún meðfram 
brautinni, sem fslendingar skifta við, eru 7, með 
hér um bil 8 mílna millibili. Frá austri til vesturs 
heita kauptún þessi: Foam Lake, Leslie, Elfros, 
Mozart, Wynyard, Kandahar og Defoe. Stærstur 
þessara kaupstaða er Wynyard, með 600 íbúa. par 
hefir járnbrautarfélagið bækistöð sína, byggingar 
talsvert miklar og kolabyrgðir fyrir gufukatla sína. 
Er þar ávalt skift um katla og þeir fægðir þar, 
smurðir og endurbættir eftir þörfum. Mikil um- 
ferð er um braut þessa með menn og vörur. Að 
morgni hvers dags fer fólksflutningalest vestur 
um, og að kveldi austur um. f hverri lest eru 7 til 
9 vagnar, meira og minna þéttskipaðir ferðamönn- 
um á leið frá hafi til hafs og allra staða þar á milli. 

f kauptúnunum éru íslendingar í öllum stöðum 



62 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


viðskiftalífsins, jafnt við annara þj óða menn, og 
reynast þeir jafn fjölhæfir og færir, og koma sér í 
hvívetna vel. Flestir verzla þeir fyrir eigin reikn- 
ing, en nokkrir starfrækja vandasöm og ábyrgðar- 
mikil embætti til félagsþarfa, svo sem kornhlöðu- 
stjórn, skriftsofustjóm, sveitarstjórn, ritstjórn, 
læknisstörf, o.s.frv. 

Meðal fslendinga í bygð þessari hafa nú þegar 
myndast 9 söfnuðir, eða kirkjusóknir, sem það var 
kallað heima á íslandi. Söfnuðir þessir heita: 
Foam Lake söfnuður, Kristnessöfnuður, Hallgríms- 
söfnuður, Sléttusöfnuður, Sólheimasöfnuður, Quill 
Lake söfnuður, Immanúelssöfnuður, Vatnasöfnuð- 
ur og Ágústínussöfnuður. 

pessir mörgu söfnuðir benda eindregið og hik- 
laust á lofsvert og áhugaríkt trúarlíf, að minsta 
kosti fyrir alla þá, sem ekki þekkja til. Líkast er 
það því, að hér hafi trúmála-áhuginn verið svo rík- 
ur og kröfuharður, að honum hafi ekki orðið full- 
nægt í færri deildum. En því miður hafa ýmsar 
aðrar ástæður haft áhrif á þessa niðurröðun. 

Eins og gefur að skilja og allstaðar við gengst, 
þá hlýtur landslag og staðhættir manna á meðal 
alt af nokkru að ráða um takmörkun slíkra. félags- 
hópa. pá má og á það minnast, að hin víðtæka og 
áhrifamikla trúmáladeila Vestur-íslendinga, sem á 
barndómsárum þessarar bygðar var hvað hávær- 
ust, hafði að sjálfsögðu ekki lítil áhrif á myndun 
safnaðanna. Kom það fljótt í ljós, að menn skift- 
ust nokkuð jafnt á báðar hliðar með gömlu og nýju 
stefnunni, og er því að lokum svo varið, að sínir 
fjórir söfnuðimir tilheyra hvorri hlið, og einn söfn- 
uðurinn telur sig óháðan. Hefir hann þegið þjón- 
ustu af kirkjufélagspresti, en jafnframt neitað að 
ganga í kirkjufélagið. 



ALMANAK 1917 


63 


Tveir söfnuðirnir: Immanúelssöfnuður í Wyn- 
yard og Ágústínusarsöfnuður í Kandahar, hafa þeg- 
ar bygt sér mjög laglegar kirkjur. 

Eins og gefur að skilja af því, sem að framan 
er sagt, þá útheimtast alt af tveir prestar í þessa 
bygð, sem sé kirkjufélagsprestur og nýguðfræðing- 
ur, sem það er alment kallað. Sem kirkjufélags- 
prestur þjónaði hér fyrstur séra Runólfur Fjeld- 
sted, ættaður úr Hnappadalssýslu. (Sjá æfisögu 
hans í júlí-hefti Sameiningarinnar 1908). Var 
hann fremur heilsulítill. Hann sagði því af sér 
prestsembættinu og tók að stunda nám að nýju, 
því hann var maður mjög vel gefinn. Hafa ísl. 
vikublöðin getið þess, að hann væri orðinn prófess- 
or við háskóla suður í Bandaríkjum. 

Var þá kallaður hingað til kirkjufélagssafn- 
anna séra Haraldur Sigmar. Er hann sonur Sig- 
mars bónda Sigurjónssonar frá Einarsstöðum í 
Reykjadal í pingeyjarsýslu, og konu hans Guðrúnar 
Kristjánsdóttur frá Hólum í sömu sveit. Er hann 
hér þjónandi prestur síðan. Séra Sigmar er kvong- 
aður Margrétu dóttur séra Steingríms Thorláksson- 
ar í Selkirk. 

Söfnuðir hinnar yngri trúmálaskoðunar hafa 
fengið presta sína heiman af ættjörðinni, unga ný- 
útskrifaða guðfræðinga. Fyrstur þeirra var cand. 
theol. Jakob Lárusson, sonur Lárusar læknis Páls- 
sonar á Sjónarhóli. Annar í röðinni var cand. theol. 
Ásmundur Guðmundsson, sonur séra Guðmundar 
Helgasonar, sem var í Reykholti. Hinn þriðji og 
nú þjónandi prestur er séra Jakob Kristinsson, 
bónda á Hrísum í Eyjafirði. 

Félagslyndi bygðarmanna og samvinnu áhugi, 
mun vera í fremur góðu lagi. Ekkert er þó algeng- 
ara en að heyra umkvartanir um alvöruskort og þol- 



64 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


leysi í félagsmálum, en ekki er það ógrigðull mæli- 
kvarði. Oftast er það samanburðurinn, sem gefur 
ótvíræðastan úrskurð , þegar um vandamál er að 
ræða. pegar eg lít eftir samvinnuframkvæmdum 
landa hér, samanborið við innlenda og annara þjóða 
menn, þá get eg ekki betur séð, en að íslendingar 
standi öðrum þjóðflokkum framar að félagslyndi. 

Samkomuhús eru fyrir nokkrum árum bygð í 
flestum bæjunum meðfram járnbrautinni. Helm- 
íngur þeirra er eingöngu eign íslendinga, og mér er 
kunnugt um, að sum þau samkomuhúsin, sem eru 
sameign fleiri þjóða manna, eru þó bygð og upp- 
komin fyrir framtakssemi og forystu fslendinga. 
Langoftast eru það íslendngar, sem gangast fyrir 
samkomum í húsum þessum. Raunar býst eg við, 
að all-margir mundu halda því fram, að lítt sé það 
uppbyggilegt, sem margar þessar samkomur hafi í 
sér fólgið, og skal því ekki neitað, að dansfýsn unga 
fólksins gengur langt úr hófi; en samt sem áður 
hafa samkomurnar flestar eitthvað uppbyggilegt 
að flytja, einhver góð áform á bak við sig. pannig 
hafa margar samkomur verið haldnar að tilhlutun 
Goodtemplara og kvenfélaganna, en eins og allir 
vita, er tilgangur þeirra félaga að lækna meinsemdir 
mannflagsins og. hlúa að vorgróðri siðgæðis og 
kristilegrar alvöru. 

Hér hafa verið stofnaðar þrjár íslenzkar Good- 
templara stúkur. Eru tvær af þeim liðnar undir 
lok, en ein þeirra mun enn þá vera við lýði. Auð- 
séð bendir þetta á óþolinn samvinnuhug. Að mínu 
áliti er þó réttast að dæma það vægt. 

Markmið Goodtemplara reglunnar er stórgöf- 
ugt, eins og öllum er kunnugt. Starf það er hugs- 
að og hafið fyrir allan heiminn, og er ekkert á- 
hlaupaverk. Og eðlilega leiðir þar af, að lífsglöð- 



ALMANAK 1117 


65 


um unglingum er ofraun að halda uppi slíkum fé- 
lagsskap nema með yfirráðum hinna eldri. En úti 
á landsbygðinni hefir annríkið og þreytan oftast 
undirtökin á fullorðna fólkinu og veldur fjörleysinu 
og deyfðinni í félagsmálunum. 

Kvenfélög eru hér stofnuð og starfrækt í flest- 
um bæjunum meðfram brautinni. Flest eru þau 
íslenzk. pað mun vera sameiginlegt með öllum 
slíkum kvenfélögu'm, að tilgangur þeirra er að 
hjúkra olnbogabömunum, gleðja þá sem bágt eiga, 
samfara hinu, að byggja upp kristinn félagsskap. 
Mér virðist reynslan benda til þess, að konur séu 
samvinnuþolnari en karlmenn. Er þó ekki því að 
leyna, að þeim getur sýnst sitt hverri. En ekkert 
er það til í þeirra eðli, sem gleðst af andvörpum föð- 
urleysingjanna, eins og “kalda karlmannslundin,” 
sem Jónas Hallgrímsson kvað um. 

Regluleg sveitarstjórnarhéruð eru fyrir löngu 
mynduð í þessari nýlendu. Héruð þessi eru fjögur 
og eru heimili þeirra í Foam Lake, Elfros, Wynyard 
og Kandahar. f sveitarstjórninni sitja íslendingar 
að fullri tiltölu við annara þjóða menn. 

]7að getur verið álitamál, hvort það er ekki 
utan við takmörk míns verkahrings, að minnast á 
stjórnmál, enda skal eg vera fáorður um þau. pó 
þessi íslenzka bygð sé stór, samanborið við aðrar 
íslenzkar bygðir hér í landi, þá er hún þó að eins 
lítill hluti af kjördæmi því, er leggur einn fulltrúa 
til löggjafarmálanna á fylkisþingið í Regina. En 
það rekur eftir mér, að kjördæmis-fulltrúinn, þing- 
maðurinn sjálfur, er ram-íslenzkur, Mr. W. H. 
Paulson í Leslie, sem flestum fslendingum vestan 
hafs er kunnur. 

Sannfæring mín er sú, að mikill meiri hluti fs- 



66 



Ór,AFUR S. THORGEIRSSON: 

lendinga hér séu frjáls-sinnaðir í stjórnmálaskoð- 
unum sínum. 

t 

Ýms eru J?au smá-æfintýri frá fyrstu árum ís- 
lendinga hér, sem ættu hvergi betur við á prenti, en 
í landnámssögubroti þessu. En eg hefi ekki enn 
þá komið því við, að safna slíkum sögum, enda eins 
gott að kæmu í eftirmála. Og margt er það fleira,' 
sem hefir sögulega og fræðandi þýðingu af bygð 
þessari, sem verður að bíða seinni tíma. 


Gísli Bíldfell og ValgerSur Eiríksdóttir. 

Gísli Bíldfell Jónsson bónda á Bíldsfelli í Grafn- 
ingi, Ögmundarsonar á Bíldsfelli, Jónssonar, Sig- 







ALMANAK 1917 


67 


urðssonar frá Ásgarði í Grímsnesi. p.jóðbjörg hét 
móðir Gísla, Ingimundardóttir bónda á Króki í 
Grafningi, Gíslasonar bónda á Ölversvatni. 

Kona Gísla heitir Valgerður Eiríksdóttir, þess 
er bjó á Hrauni í Skeiðahreppi, Ingimundarsonar 
bónda á Efstadal í Laugardal. 

Til Ameríku kom Gísli árið 1887. Vann fyrst 
við járnbraut og skógarhögg, en hafði heimili í 
pingvalla, þar til árið 1892 að hann futti í þessa 
bygð. Heimilisféttarland hans er norðaustur 14 af 
S. 24, Tsp. 31, R. 12. 

pau hjón eiga 9 börn á lífi, 2 syni og 7 dætur. 
Elzta barnið, Jón að nafni, giftur Guðrúnu Torfa- 
dóttur bónda hér í sveit. Kristbjörg, gift manni 
þeim er Vigfús heitir Sveinsson. Ágústína, gift 
Otte Hrapsted. Hin önnur böm þeirra heita: 
Ólafur, Elín, Guðrún, Karólína, Gíslína og Ástríður. 

pví miður þekki eg hjón þessi ekkert persónulega, 
þó eg geti af eigin reynslu borið um það, að viðmót 
þeirra kemur manni ósjálfrátt til að grenslast eftir 
því í huganum, hvort maður eigi ekkert erindi til 
þeirra aftur. — Jón sonur Gísla hefir numið land á 
norðv. % S. 5, Tsp. 32, R. 11. Hafa þau hjón eign- 
ast einn dreng, sem heitir Gísli. 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


68 



Bjarni Jasonsson og GuSrún Eiríksdóttir. 

Bjarni Jasonsson, Eiríkssonar bónda í Árnes- 
sýslu. Bjarni var frá barnæsku uppalinn hjá séra 
Stefáni Stephensen á ólafsvöllum í Skeiðahreppi. 
Frá honum fór Bjarni 24 ára til Ameríku árið 1887. 
Hér vestan hafs giftist hann 1888 konu sinni Guð- 
rúnu Eiríksdóttur bónda á Árhrauni í Skeiðahreppi. 
Voru þau hjón, Bjarni og Guðrún, ein af 8 brúð- 
hjónum, er séra Jón heitinn Bjarnason gifti á ein- 
um og sama degi í einni ferð sinni til pingvala- 
nýlendu. Bjarni kom alfarinn út í þessa nýlendu 
árið 1892. Heimilisréttarland hans er suðaustur 
y* S. 36, Tsp. 31, R. 12. 

Hjón þessi hafa eignast 8 börn. Eru 3 þeirra 








ALMANAK 1917 


69 


á lífi: Jakobína Gróa, gift sveitarstjórnaroddvita 
Narfa G. Narfasyni, er seinna verður getið. Jó- 
hanna Helga og pórður Guðbjörn, bæði heima. 

Á ferð minni meðal hinna fyrstu landnáms- 
manna þessarar bygðar, gisti eg hjá Bjarna. Er 
hann skýr maður og skemtilega ræðinn. Sagði 
hann mér sögu þá, er hér fer á eftir: “J?að er ekki 
því að leyna, að þessir frumbyggjar hugðu á her- 
ferðir gegn víkingum þeim, sem hér sátu fyrir, og 
höfðu eignarrétt manna að athægi. pá var það í 
eitt sinn, er bygðarmenn risu á fætur árla dags, að 
einhver þeirra kom auga á feikna mikinn og illúð- 
legan skógarbjörn, sem var að grenslast eftir um 
sauðfé bænda í eyju skamt af landi fram í Foam 
Lake. pað sáu menn þegar, að hann mundi svaðil- 
förum vanur á sjó og landi, enda gaf hann ekki 
langan umhugsunartíma eftir að honum höfðu 
brugðist beztu vonir í eynni, heldur stefndi hann á 
land upp og réri fast á bæði borð. Skipuðu menn 
sér þá í fylkingar með hæfilegu millibili á báðar 
hliðar frá nausti kappans, og höfðu hlaðna riffla af 
nýjustu gerð. En Banksi var ókvíðinn og treysti 
sér eigi síður en Vilhjálmur keisari. pegar að landi 
kom varð fát um kveðjur. Eldur brann úr augum 
bjarnarins, og svöruðu rifflamir í sömu mynt.. Svo 
endaði þó orusta þessi, að björninn varð ekki í fang- 
elsi hneptur. En það höfðu menn fyrir satt, að 
eignarréttur frumbyggja væri metinn meira eftir 
en áður.” 



70 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 



Ingirnundur Eiríksson og Steinunn Jónsdóttir. 

Ingimundur Eiríksson, bónda á Árhrauni á 
Skeiðum, Ingimundarsonar bónda á Efstadal í Laug- 
ardal, Tómassonar. Móðir Ingimundar hét Gróa 
Ásbjarnardóttir, dáin 1899, sæmdarkona mesta. 
Var hún fyrsti fslendingur er tók land með heimilis- 
rétti í þessari bygð í S. 32, Tsp. 32, R. 11. 

Kona Ingimundar er Steinunn Jónsdóttir bónda 
á Syðstu Grund í Blönduhlíð í Skagafirði, Jónsson- 
ar bónda á Jaðri í Seiluhreppi, Jónssonar hrepp- 
stjóra á Silfrarstöðum Erlendssonar í Málmey í 
Skagafirði. Ingimundur kom til Ameríku árið 
1886. Alfarinn kom hann í þessa bygð 1892 og 
nam land hér nokkru seinna, s.a. % S. 14, Tsp. 32, 
R. 12. — Hjón þessi hafa eignast 9 börn, og heita 
þau: Ingibjörg, gift John Seyrup; Lilja, Yong 
Edison, Málfríður, Björg Sigurjóna, Gróa Engilráð, 




ALMANAK 1917 


71 


Eiríkur Jónas, pórunn Guðfinna, Anna Margrét.— 
Mér varð snöggvast bylt við, er eg frétti að Ingim. 
var að þresk.ja og því ekki heima, er mig bar þar 
að garði, en eg sannfærðist fjótt um það, að heim- 
ilið er ekki forsvarslaust, þar sem kona hans er. 
Greind er hún vel og greinileg í svörum, og þykir í 
nágrenninu mikið til þeirra hjóna koma. 



Sveinn Halldórsson og GuSfinna Kristín Eiríksdóttir. 

Sveinn Halldórsson, bónda á Kálfhóli í Skeiða- 
hreppi í Árnessýslu, Sveinssonar, og var hann ætt- 
aður úr Biskupstungum. Móðir Sveins hét Guð- 
rún Narfadóttir, ættuð úr Laugardal. 

Kona Sveins hét Guðfinna Kristín Eiríksdóttir 
bónda á Árhrauni, Ingimundarsonar.—Sveinn þessi 
bjó á Kálfhóli á Skeiðum í nokkur ár. Til Ameríku 
fór hann árið 1887. Settist fyrst að í pingvalla, en 





72 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


fluttist í þessa bygð árið 1892. Beimilisréttarland 
hans er norðaustur 14 af S. 12, Tsp. 32, R. 12. 

Börn Sveins eru 9 á lífi: Guðrún, gift Sigurði 
Guttormssyni bónda hér í sveit; Stefanía, gift Hans 
Gillis, Eiríkur, Vilhjálmur, Pétur, Sylvía, Marta 
gift Einari Hafstein, Kristólína og Magnúsína. 

Stefán ólafsson, ættaður úr Árnessýslu. Kona 
hans hét Guðrún Hinriksdóttir húsmanns af Sel- 
tjarnarnesi, Gíslasonar.—pau hjón eignuðust 7 
börn, 5 sonu og 2 dætur. Tveir synir þeirra, Magn- 
ús og Gísli, eru gengnir í herþjónustu. Hinir 3 eru 
hér í bygðinni og hefir einn þeirra, Sigurgeir að 
nafni, numið land, (s.v. 1/4 9-32-11-), og er hann 
giftur Kristínu dóttur Torfa Jónssonar bónda hér. 

Stefán kom til Ameríku árið 1889 og settist að 
í pingvalla-nýlendu. Hingað kom hann árið 1892. 
Heimilisréttarland tók hann í pingvalla, en selcli 
það, er hann flutti hingað, en hér keypti hann suð- 
vestur fjórðung af Sect. 16, Tsp. 32, R. 11. — Ing- 
unn dóttir Stefáns er gift manni þeim, er Abraham 
Larson heitir; hin dóttir .hans heitir pórdís. 

pessir fimm bændur, sem nú eru taldir, voru 
fyrstir allra íslendinga sem hingað fluttust, og eru 
því taldir merkastir landnámsmanna bygðarinnar. 
pað er engin tilviljun, að þeir verðskulda þann heið- 
ur. Mennirnir sjálfir og heimkynni þeirra bera það 
með sér, að þeir eru hygnir, hugdjarfir og þolgóðir 
brautryðjendur. Allir komu þeir fátækir hingað, 
en hafa nú orðið stór bú og eru góðum efnum búnir. 

Á þessu ári (1916) eru þeir búnir að vera hér 
25 ár. 



ALMANAK 1917 


7 9 



Tómas Paulson og Þórunn Jóhannesdóttir. 


Tómas Paulson, sá er áður er getið sem leið- 
sögumanns innflytjenda. Hann er ættaður úr 
Eyjafjarðarsýslu. pórður Pálsson hét faðir Tóm- 
asar, bjó lengst á Hólum í Öxnadal. Seinast bjó 
hann á Gili í Skagafirði, skamt frá Sauðárkróki, 
og andaðist hann þar. Páll faðir pórðar var pórð- 
arson frá Kjarna í Eyjafirði. 

Móðir Tómasar var Guðrún Magnúsdóttir, ætt- 
uð úr Eyjafirði. 

Til Ameríku fór Tómas sumarið 1883, einn 
síns liðs. Fyrsta vetur sinn í Ameríku var hann 
í Norður - Dakota, en sumarið 1884 fór hann 







74 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


til Winnipeg og stundaði >ar handiðn sína, tré- 
smíði. í Winnipeg vann hann að húsasmíði í 3 ár. 
Fór þá aftur suður til Dakota og var þar 2 ár, til 
þess veturinn 1889, að hann flutti til pingvalla- 
nýlendu. í desember 1898 futti Tómas alfarinn út 
í >essa bygð, og nam hér land. Heimilisréttarland 
þeirra h.jóna er í Sec. 4, Tsp. 32, Range 12, 2% mílu 
vegar norðaustur af bænum Leslie. 

Kona Tómasar er pórunn Jóhannesdóttir, 
Bjarnasonar frá Stóradal í Saurbæjarhreppi í Eyja- 
firði. En móðir pórunnar hét Lilja Daníelsdóttir 
frá Skáldstöðum í sömu sveit. 

Flestum landnemum voru allar leiðir kunnar 
að og frá því heimili hér á fyrstu árum, því alir 
þurftu að finna Tómas. Var þá stundum “setinn 
Svarfaðardalur”, þegar margir þörfnuðust gisting- 
ar í einu í frumbýlings-húsakynnunum; en enginn 
heyrði húsbændurna kvarta um plássleysi eða mat- 
arskort. Varð þó hörgull á hvorttveggja þessu hjá 
Guðmundi ríka á Möðruvöllum, þegar ófeigur í 
Skörðum heimsókti hann með héraðsbúum sínum. 

pau hjón, Tómas og pórunn, eru öllum að góðu 
kunn. 

LFm mörg ár hefir Tómas rekið akuryrkjuverk 
færaverzlun í bænum Leslie jafnframt búskapnum. 



ALMANAK 1017 


75 



Kristján Helgason og Halldóra Jóhannesdóttir. 

Kristján Helgason, bónda á Vatnsenda í Saur- 
bæjarhreppi í Eyjafirði, Sigurðsonar á Vatnsenda. 
Móðir Kristjáns hét Guðbjörg Sveinsdóttir bónda á 
Hólakoti í Saurbæjarhreppi. Kona Kristjáns er 
Halldóra Jóhannesdóttir, bónda frá Stóradal, og er 
-hans getið á öðrum stað í kafla þessum. 

Kristján kom ungur til Ameríku með foreldr- 
um sínum, er settust að í Nýja íslandi. Var hann 
þar í 10 ár, flutti þaðan til þingvalla-nýlendu og var 
einn af þeim fyrstu, sem settust þar að. par nam 
hann land og bjó á því í sex ár, en féll ekki að vera 
þar, íremur en mörgum öðrum; gaf hann þá land 
sitt inn aftur til stjórnarinnar og hélt heimilisrétti 
sínum. Frá pingvalla fluttist Kristján til White 
Sands. par bjó hann önnur sex ár. paðan fluttist 
hann hingað árið 1897. Heimilisréttarland hans er 




76 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


suðv. hornið af S. 24, Tsp. 31, R. 12.—Hafa þau 
hjón eignast 9 börn, 4 sonu og 5 dætur. Sonur 
þeirra, Helgi, er giftur Helgu dóttur Guðbrandar 
heitins Narfasonar, sem um er getið á öðrum stað. 
Hinir synir hans heita: óskar Pálmi, og hefir hann 
tekið land (S. E. % S. 24, Tsp. 31, R. 12), Kristján 
Normann og Jóhannes Daníel, báðir ógiftir heima. 
Dætur þeirra heita: Lilja Guðbjörg, gift Henry 
Björnssyni bónda í þessari bygð; póra Aðalbjörg, 
Guðrún Kristjana, Jónína Rósa og pórunn Halldóra. 

Kristján hefir mörg lönd undir og mikið og rík- 
mannlegt heimili. Hann á á annað hundrað naut- 
gripa, og er það mikil og verðmæt eign; minti sú 
hjörð mig á sauðahjarðirnar heima á fslandi. — 
pau hjón eru mikils metin og vel látin í sínu ná- 
grenni. 



ALMANAK 1917 


Jón Thorlacíus Sigfússon, bónda á Núpufelli í 
Eyjafirði, Einarssonar prests Thorlacíusar á Saur- 
bæ. Heima á íslandi giftist Jón árið 1887 Rósu 
Jóhannesdóttir, Bjarnasonar frá Stóradal í Saur- 

bæjarhreppi. Til Ame- 
ríku fluttist Jón árið 
1889. Settist hann fyrst 
að í pingvalla-nýlendu í 
bænum Churchbridge, og 
vann þar við verzlun í 2 
ár. paðan fluttist hann 
til Yorkton og gegndi þar 
ýmsum störfum nokkur 
ár, fór þaðan til White 
Sands og bjó þar um hríð. 
Árið 1903 fluttist hann í 
þessa bygð og nam land, 
suðv. fjórðung af S. 16, 
Tsp. 32, R. 12. 

j>au hjón, Jón og Rósa, 
eiga tvo sonu á lífi; eru 
þeir orðnir fulltíða menn. 
Hinn eldri þeirra, Bjarni, hefir numið hér land 
(N.E. (4 17-32-12). Sá yngri heitir Sigfús Daníel. 
—Fyrsta pósthúsið, sem stofnsett var í þessari 
bygð, var sett niður hjá Jóni árið 1904, og kallað á 
Kristnesi, og var hann þar póstafgreiðslumaður um 
mörg ár. Hann hefir og haft umboð til að taka eiða 
(Commissioner of Oaths) síðan 1904. Jón er 
prýðilega vel greindur, prúðmenni mikið og vand- 
aður maður mjög. 



7S 


ðLAFUR S. TIIORGEIRSSON: 



Jóhannes Bjarnason og Lilja Daníelsdóttir. 


Jóhannes Bjarnason, þess er bjó á pverá á 
Staðarbygð í Eyjafirði, Jóhannessonar bónda á 
Ytra Hóli í Öngulstaðahreppi, Halldórssonar. Móð- 
ir Jóhannesar hét Halldóra Randversdóttir bónda á 
Syðri Villingadal í Saurbæjarhreppi, pórðarsonar 
bónda í Litladal í Miklagarðssókn. Kona Jóhann- 
esar var Lilja Daníelsdóttir bónda á Skálkstöðum 
í Saurbæjarhreppi, Pálssonar skálds á Jökli í sömu 
sveit. 

Jóhannes giftist vorið 1860. Eignuðust þau 
hjón 8 börn, 4 sonu og 4 dætur. Drengirnir dóu 
allir ungir, en dætur hans eru: Rósa, kona Jóns 
Thorlacíus bónda hér við Leslie. Halldóra, kona 









ALMANAK 1917 


79 


Kristjáns Helgasonar að Foam Lake. pórunn. 
kona Tómasar Paulson, innflutninga-umsjónarmanns 
manns í þessari bygð, og Aðalbjörg, kona Sigurðar 
Sigurðssonar við Foam Lake. 

Til Ameríku flutti Jóhannes sumarið 1883, og 
byrjaði búskap í Nýja íslandi. Eftir eitt ár flutt- 
ist hann til Winnipeg, var þar lþt ár, flutti þaðan til 
pingvalla, og tók þar land og bjó á því í 6 ár. J?á 
gaf hann landið inn aftur og fluttist hingað út og 
nam norðv. % af S. 4, Tsp. 32, R. 12. 

Kristján Gabríelsson bónda á Efstahóli í Ön- 
undarfirði, Jónssonar bónda á Efstahóli, Guðlögs- 
sonar á Mosvöllum í sömu sveit. 

Móðir Kristjáns var Soffía Bjarnadóttir, bónda 
á Tungu í Önundarfirði. 

Halldóra kona Kristjáns er Bjarnadóttir bónda 
í Hnífsdal í Skutulsfirði, Halldórssonar á Gili í Bol- 
ungarvík Bjarnasonar. 

pau hjón, Kristján og Halldóra, eiga 6 börn, og 
heita þau: Bjarni, Soffonías, Kristján, Anna, 
Magnús og Kristinn. 

Til Ameríku fluttust þau árið 1887. Kristján 
vann hjá bændum á ýmsum stöðum í 2 ár. pá tók 
hann land í Wallace og bjó þar 7 ár, seldi síðan 
iandið og fluttist hingað árið 1897 og nam suðvest- 
ur 14 af S. 17, Tsp. 32, R. 12. — Kristján er greind- 
ur og viðfeldinn maður og góður bóndi. 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


SO 



Þorsteinn Þorsteinsson og Anna Ingibjörg Jónsdóttir. 

porsteinn porsteinsson bónda á Mýrum í Aust- 
ur-Skaftafellssýslu, Ketilssonar. 

Kona porsteins heitir Anna Ingibjörg Jóns- 
dóttir, bónda á Ásgrímsstöðum í Hj altastaðaþing- 
há, Torfasonar á Sandbrekku í sömu sveit. 

Til Ameríku fluttist porsteinn árið 1892, sett- 
ist að í pingvalla-nýlendu- 2 ár, fór þaðan til White 
Sands og bjó þar í 4 ár. Árið 1898 futtust þau hjón 
í þessa bygð. Heimilisréttarland þeirra er norðv. % 
af S. 82, Tsp. 80, R. 12. 

Börn þeirra porsteins og önnu eru 10 á lífi, og 
heita bau: Jónína Guðbjörg, gift Karli Clark; Stef- 
anía- Tift Jack Overtone: Signý, gift Elmwood Ar- 












ALMANAK 1917 


81 


mour; Ketilbjörg, porsteinn (í herþjónustu), Jó- 
hanna Guðrún, Einar, Jóhann Torfi, Guðný og 
Bjarnína Guðfríður, öll heima. 

porsteinn er talinn að vera ríkur maður. Heim 
til fslands ferðaðist hann árið 1912, og naut mikill- 
ar ánægju af ferc? þeirri. pau porsteinn og Anna 
eru valinkunn sæmdarhjón. 



GuSbrandur Narfason og Anna Margrét Eiríksdóttir. 


Guðbrandur Narfason, bónda á Hákoti á Álfta- 
nesi, Halldórssonar bónda á Kálfhóli. Kona hans 
hét Anna Margrét Eiríksdóttir. jlau komu til 
Ameríku 1883 og settust fyrst að í Norður-Dakota, 





82 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


voru þar eitt ár, fóru þá til Winnipeg og voru þar í 
2 ár. pann tíma vann Guðbrandur mest á járn- 
braut. Árið 1886 flutti Guðbrandur sig til j?ing- 
valla og tók þar land. Seinna skilaði hann því aft- 
ur. út í þessa bygð komu þau hjón árið 1899, og 
er heimilisréttarland þeirra norðvéstur ] /i< af S. 10, 
Tsp. 32, R. 12. pau Guðbrandur og Anna dóu bæði 
með litlu millibili á sama ári, 1913. Var þeirra sárt 
saknað að verðleikum í þeirra nágrenni. pau áttu 
8 börn á lífi, 3 sonu og 5 dætur. 



Narfi Narfason og Jakobína Bjarnadóttir. 

Elzti sonur þeirra, Narfi að nafni, er giftur 
Jakobínu dóttur Bjarna Jasonssonar, sem fyr er 









ALMANAK 1917 


S3 


getið. Hann hefir numið hér land (s.a. % 1-32-12). 
Narfi er merkur maður og er nú sveitarstjórnar- 
oddviti í Foam Lake sveit. Bræður Narfa heita 
Guðjón og Haraldur. Systir hans Ástríður er gift 
Pétri Howe bónda hér í grend, og Helga systir Narfa 
er gift Helga Kristjánssyni Helgasonar, sem fyr er 
getið. Teódóra er skólakennari, Viktoría og Mar- 
grét heima. 



Jónas Samsonarson og SigríSur Pálsdótíir ísfelds. 

Jónas Samsonarson, bónda á Hávarðsstöðum, 
Bjömssonar, ættuðum úr Hróarstungu. Móðir 
Samsonar föður Jónasar var Margrét porsteins- 
dóttir, systir Jóns porsteinssonar landlæknis. 




S4 ÓLAFUR S. THORGBIRSSON: 

Móðir Jónasar hét Kristbjörg porsteinsdóttir bónda 
í Tunguseli á Langanesi, Illugasonar bónda á Ytri- 
Brekku á Langanesi, Einarsonar sterka í Sköruvík. 

Fyrri kona Jónasar hét Katrín Ásmundsdóttir; 
var Ásmundur sá ættaður af Héraði. Börn á Jónas 
5 á lífi, og eru þau sem hér segir: Kristján lögmað- 
ur í Norður-Dakota, og er hann nú genginn í her- 
þjónustu. Samson, einnig í herþjónustu. Krist- 
lögur, ógiftur suður í Dakota. Elísabet, skólakenn- 
ari suður í Dakota. 

Jónas fluttist til Ameríku árið 1890, og settist 
að í Norður-Dakota. par bjó hann í 18 ár. Árið 
1908 fluttist hann út í þessa bygð og nam land við 
Kristnes-pósthús, norðv. af S. 34, Tsp. 32, R. 12. 
Jónas er póstafgreiðslumaður á Kristnesi og hefir 
hann þar jafnframt talsverða verzlun, sem hann 
rekur fyrir eigin reikning. 

Seinni kona Jónasar er Sigríður Pálsdóttir ís- 
felds á Eyvindará í Eiðaþinghá, Eyjólfssonar fs- 
felds, þess er nafnkendastur var heima á íslandi 
með nafninu óli ísfeld. Gróa hét móðir Sigríðar 
konu Jónasar, var hún Eiríksdóttir Jónssonar prests 
í Yallanesi. Jónas Samson er af góðum hagyrðing- 
um kominn í báðar ættir, og sjálfur var Jónas góð- 
ur hagyrðingur í æsku, en það er eins og hugsjóna- 
flug andans lækki hjá mörgum eftir að líkaminn fer 
að lýjast, og er það eðlilegt einkum þegar fátækt, 
þungar áhyggjur og lamandi andstreymi er það 
foss-afl, sem flytur manninn fram yfir hádegi æfi- 
dagsins. 

Bernharður Jónsson gullsmiðs í Reykjavík, 
Bernharðssonar úr Mosfellssveitinni. Kona Bem- 
harðar heitir Valgerður Eiríksdóttir bónda á Mið- 
býli á Skeiðum. — Til Ameríku fluttist Bernharður 



ALMANAK 1917 


85 


árið 1883 og til þessarar bygðar árið 1896, og nam 
hann hér suðvestur % af S. 30, Tsp. 31, R. 11. 

Jón Janusson, prests að Holti í Vestur-fsafjarð- 
arsýslu, Jónssonar, pórðarsonar bónda á Kjarna í 
Eyjafirði. Kona hans er Salóme Bjarnadóttir bónda 
í Hnífsdal í ísafirði, Halldórssonar í Tungu í sömu 
Sveit. — pau hjón, Jón og Salóme, eiga 8 börn á lífi, 
4 sonu og 4 dætur. f þessa bygð komu þau árið 
1903 og námu landið norðv. þ4 af S. 20, Tsp. 31, R. 
11. Jón er sveitarskrifari í Foam Lake sveit. 

Hallgrímur Guttormsson, bónda á Galtastöðum 
í Hróarstungu, Sigurðssonar. Móðir Hallgríms hét 
ólöf Söivadóttir bónda á Hrappsgerði í Fellum, 
Jónssonar. Með foreldrum sínum kom Hallgrímur 
til Ameríku árið 1883. Settust þau að í Norður- 
Dakota og bjuggu þár nálægt Hallson í 10 ár; vann 
Hallgrímur í búi þeirra. Frá Hallson fluttu þau sig 
til Minnesota; þar tók Hallgrímur land og bjó þar 
8 ár. Hingað fluttist Hallgrímur árið 1903 og tók 
suðv. 1/4 af S. 36, Tsp. 32, R. 13. Kona hans er Sig- 
ríður, dóttir Nikulásar Jónssonar, þess er bjó í Odda 
í Seyðisfirði, hálfbróður séra Jóns sál. Bjarnasonar. 
Nú hefir Hallgrímur verzlun í bænum Leslie og sel- 
ur þar járnvöru. 

porvaldur porvaldsson, bónda í Kelduskógum 
á Berufjarðarströnd, Stígssonar. Móðir porvaldar 
var Vilborg Jónsdóttir bónda á Berufjarðarströnd. 
porvaldur er giftur Gróu Eymundsdóttur, systur 
Sigfúsar heitins Eymundssonar í Reykjavík. Til 
Ameríku kom porvaldur árið 1883. Var í Norður- 
Dakota og víðar í Bandaríkjunum nokkur ár. f 
Minnesota tók hann land og bjó þar 6 ár. Hingað 
fluttist hann árið 1903 og nam suðv. 14 af S. 28. Tsp. 

1 



86 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


32, R. 12. Hann hefir matvöru-, dúka- og munað- 
arvöruverzlun í bænum Leslie. 

Hjálmar Helgason, Ásmundssonar, Helgasonar 
bónda á Skútustöðum við Mývatn. Móðir Hiálm- 
ars var Guðfinna Guðlögsdóttir frá Álftagerði við 
Mývatn. Kona Hjálmars er Ingibjörg Sigmunds- 
dóttir frá Vestdal í Seyðisfirði. pau Hjálmar og 
Ingibjörg eiga 9 börn, sjö sonu og tvær dætur, og 
heita þau: Ingibjörg, Helgi, Ásmundur, Kristján, 
porgeir, Páll, Sigmundur, Guðfinna, Stefán Pálmi. 
öll eru þau heima, nema Ásmundur, sem genginn 
er í herþjónustu. Heimilisréttarland Hjálmars er 
norðvestur (4, af S. 2, Tsp. 32, R. 13. 

Páll Magnússon, Jónssonar; var Magnús hafn- 
sögumaður á Akureyri, bróðir Friðriks skipasmiðs á 
Ytribakka á Árskógsströnd og porleifs frá Reykjum 
á Reykjaströnd. Kona Páls er Guðný Friðbjamar- 
dóttir, bókbindara á Akureyri. Til Ameríku flutt- 
ust þau árið 1901, en komu í þessa bygð árið 1904 
og námu hér land, norðv. Vt af S. 20, Tsp. 31, R. 12. 

pau hjón hafa eignast 6 börn, 5 sonu og 1 dótt- 
ur. Magnús elzti sonur þeirra, sem nú er genginn 
í herinn, hefir numið hér land (n.a. 14 32-31-12). 

Páll er söngmaður góður og hefir hann stofn- 
sett og stjórnað homleikaraflokk um mörg ár í bæn- 
um Leslie. 

porlákur Björnsson.—Faðir porláks var Frið- 
björn Bjömsson frá Fornhaga í Eyjafirði. Móðir 
hans hét Anna Sigríður Árnadóttir. Kona porláks 
heitir Ingibjörg Stefánsdóttir bónda á Eyhildar- 
holti í Skagafirði, Hafliðasonar bónda á Hofdölum. 

Til Ameríku kom porlákur með foreldrum sínum 
árið 1873, og settust þau fyrst að í Nýja íslandi. 



ALMANAK 1917 


87 


Til Norður-Dakota fluttist porákur með foreldrum 
sínum árið 1880, og þaðan kom hann í þessa bygð 
árið 1905. Hann tók norðv. 1/4 af S. 14, Tsp. 32, R. 
12. pau hjón eiga 3 börn, 2 sonu og 1 dóttur, og 
heita þau: Magnús Páll, Jóhannes pórður og Lilja 
Anna. 

Lárus Nordal Rafnsson, Guðmundsonar bónda 
á Akranesi. Móðir Lárusar er Anna porgrímsdótt- 
ir prests í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Lárus 
fluttist til Ameríku árið 1900, var fyrst í Winnipeg 
fjögur ár við húsasmíði og málningu og fluttist síð- 
an hingað árið 1905.' Hann giftist árið 1902 Rósu 
Davíðsdóttur Kristjánssonar bónda á Jódísarstöð- 
um í öngulstaðahreppi í Eyjafirði. pau hjón eiga 
eitt barn, stúlku er Anna heitir. Heimilisréttar- 
land þeirra er norðaustur % af S. 34, Esp. 30, R. 12. 

Jóhannes Davíðsson, bónda á Jódísarstöðum í 
Öngulstaðahreppi, Kristjánssonar bónda í Öxnafells- 
koti í Saurbæjarhreppi. Móðir Jóhannesar hét Sig- 
ríður Bjarnadóttir bónda á pverá í öngulstaða- 
hrepp. Kona Jóhannesar heitir Jónína Daníels- 
dóttir Oddssonar frá Dagverðareyri við Eyjafjörð. 

Jóhannes giftist á íslandi árið 1898 og bjó eitt 
ár á Syðri Tjörnum í öngulstaðahreppi. Til Ame- 
ríku fluttu þau hjón árið 1900, settust að í Winni- 
peg og voru þar 5 ár. Árið 1905 tóku þau hér land, 
suðaustur 1/4 af S. 28, Tsp. 30, R. 12; á þessp landi 
bjuggu þau í 7 ár, og þá seldu þau landið og ferðuð- 
ust heim til íslands. Eftir eitt ár komu þau aftur 
og settust að í bænum Leslie. Nú hefir Jóhannes 
keypt norðaustur 1/4 af S. 9, Tsp. 32, R. 12. og býr 
á því landi. 

Eiríkur Davíðsson, Kristjánsonar (bróðir Jó- 
hannesar þess er næst á undan er getið). Kona 



88 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


hans er porgerður Benediktsdóttir Jóelssonar, af 
Akureyri. pau hjón hafa eignast 5 börn, 3 sonu og 
2 dætur. Til Ameríku fluttust þau árið 1900. Vann 
hann við fiskveiðar á vetrum og hélt til við Manito- 
ba-vatn. Fluttust þau hjón í þessa bygð árið 1905 
og tóku hér norðaustur % af S. 28, Tsp. 30, R. 12. 

Sigurður Stefánsson Jóhannessonar í Fífilgerði 
í Öngulstaðahreppi í Eyjafirði. Kona hans er Helga 
Guðmundsdóttir frá Uppsölum í sömu sveit. pau 
hjón eiga 5 börn, sem heita: Guðmundur, Stefán, 
Kristín, Anna og Emma. Árið 1905 fluttust þau í 
þessa bygð, en höfðu áður búið nokkur ár bæði í 
Dakota og við Winnipegosis. Heimilisréttarland 
Sigurðar er suðaustur 14 af S. 34, Tsp. 32, R. 12. 

Grímur Laxdal Jónsson, skipstjóra og hafn- 
sögumanns á Akureyri, Guðmundssonar bónda á 
Læk í Viðvíkurhreppi í Skagafirði, porkelssonar. 
Móðir Gríms var Guðrún Grímsdóttir Laxdal, bók- 
bindara á Akureyri, Grímssonar. Kona Gríms Lax- 
dal er Sveinbjörg Torfadóttir snikkara á Sand- 
brekku í Hjaltastaðaþinghá. Móðir Sveinbjargar 
var María Björnsdóttir úr sömu sveit. 

pau Grímur og Sveinbjörg eiga 8 börn á lífi, og 
eru þau þessi: Ragnheiður, kona Maríusar Lund á 
Raufarhöfn í Norður-pingeyjarsýslu. María, kona 
Sveins Björnsonar læknis á Gimli í Nýja fslandi. 
pórður Eggert heima. Jóna Katrín skólakennari í 
Young í Saskatchewan. ólafur Stefán, skólapiltur 
á Wesley College. María Guðjohnsen, á Gimli hjá 
systur sinni. Jón Kristján og Kristín, bæði heima 
hjá foreldrum sínum. 

Grímur Laxdal kom til þessa lands sumarið 
1907, og í þessa bygð sama haust og tók með heim- 
ilisrétti norðaustur fjórðung af S. 10, Tsp. 33, R. 12. 



ALMANAK 1917 


89 


Arið 1913 seldi Grímur heimilisréttarland sitt og 
keypti þá norðaustur % af, S. 20, Tsp. 32, R. 12. 
fast hjá skóla og 5 mílum nær kaupstað. 

Grímur Laxdal er alinn upp við verzlunarstörf 
þar til hann var fullorðinn og tók sjálfur við verzl- 
unarstjórn fyrir stórkaupmann Louis Zöllner í New 
Castle. Seinna verzlaði Grímur fyrir eigin reikning 
og hafði allstóra verzlun á Vopnafirði, en tapaði á 
henni og varð víst hér um bil eignalaus. En þá brá 
hann sér til Ameríku og nær hér strax öllum tökum 
á búskap eins og alvanur bóndi. Nágrannar hans 
bregða því við hvað hann er duglegur, og hefir 
hann nú myndarlegt og vel umgengið bú, innan húss 
og utan. 

Ragúel Jhannsson, ættaður úr Húnavatnssýslu. 
Fæddur á Hólabaki í Sveinsstaðahreppi. Faðir hans 
var Jóhann Guðmundsson frá Vatnsdalshólum. 
Móðir Ragúels var Medónía Guðmundsdóttir Ket- 
ilssonar þess er bjó á Illhugastöðum á Vatnsnesi. 
Dó hún hjá syni sínum Ragúel næstl. ár. Jóhann 
faðir Ragúels var síðustu árin heima á Torfa- 
stöðum í Miðfirði í sömu sýslu, og flutti þaðan til 
Ameríku 1887. Settist að í Winnipeg og dó þar. 
Kona Ragúels er Soffía Hansína Guðmundsdóttir 
Ólafssonar prests á Hjaltabakka. Móðir Soffíu 
var Halldóra Sveinsdóttir frá Steinstöðum í Skaga- 
firði, en móðir Halldóru hét Sigríður, dóttir séra 
Skúla í Múla í Reykjadal í Suður-pingeyjarsýslu. 

Ungur var Ragúel, þegar hjá honum vaknaði 
löngun til að hnýsast eftir hvað gerðist utar-frá i 
heiminum, en peningana vantaði algerlega. Samt 
sem áður lagði hann á stað suður til Reykjavíkur 
og vistaði sig kauplaust til þriggja ára hjá tré- 
smíðameistara Jóni Gunnlögssyni. Á þeim tíma 
lauk hann fullnaðarnámi í trésmíði með góðum 
vitnisburði. 



90 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Nokkru síðar kvongaðist Ragúel, en leizt ekki 
á að fara aö búa efnalaus heima á fslancU og réð því 
af að fara til Ameríku. Settist fyrst að í Garðar- 
bygð í Dakota, var þar 3 ár; þaðan fluttist hann til 
Grafton, hvar hann bygði sér hús og var þar í 14 
ár, og vann allan þann tíma að húsasmíði. Sumar- 
ið 1904 flutti Ragúel hingað og tók með heimilis- 
rétti norðv. fjórðung af S. 6, Tsp. 33, R. 14. Hefir 
hann búið þar síðan. Hann hefir nú orðið myndar- 
legt heimili, nýbygt íveruhús og pengingshús. 

peir sem bezt þekkja Ragúel, munu kannast 
við, að hann hefir þá hygni til að bera, sem í hag 
kemur, er trygglyndur og skemtilega gamansamur 
með vinum sínum, en fámáll ella. 

Hósías Björnsson, Jósefssonar, þess er eitt 
sinn bjó á Kifshaga í Axarfirði í Norður-þingeyjar- 
sýslu. Kona Hósíasar var Guðbjörg Gísladóttir 
þorvarðssonar bónda á Höskuldsstöðum í Breiðdal. 
Guðbjörg dó að heimili sínu í þessari bygð veturinn 
1910. Hósías flutti hingað út vorið 1905 ásamt 
syni sínum, Hósíasi yngra. Hann nam hér suð- 
aust. 14 af S. 16, Tsp. 33, R. 14. Til Ameríku kom 
hann sumarið 1903 frá Höskuldsstöðum í Breiðdal, 
þá orðinn gamall maður. Áður bjó hann mörg ár 
á Jórvík í sömu sveit rausnarbúi, og munu margir 
minnast hans frá þeim tímum með þakklátri endur- 
minningu. 

Hósías var frá barnæsku íóstraður upp af 
séra Hósíasi á Skeggjastöðum á Strönd í Norður- 
Múlasýslu, og hafði hann þess vegna hlotið meiri 
mentun en alment gerðist á þeim árum, enda ber öll 
framkoma hans þann hreinleiks þokka, sem einkenn- 
ir vandaða og mentaða menn. 

Hósías Hósíasson Björnssonar, þess er hér á 



ALMANAK 1917 91 

undan er getið. Kona Hósíasar er Stefanía Jóns- 
dóttir, Jónssonar bónda á Kolmúla, og konu hans 
Sólveigar Stefánsdóttur Magnússonar í Vík í Fá- 
skrúðsfirði. 

Hósías kom til Ameríku sumarið 1903, settist 
að í Argyle og var þar iy 2 ár. Flutti hingað vest- 
ur vorið 1905 og nam hér suðv. fjórðung af S. 16, 
Tsp. 33, R. 14. 

Hósías er fjörmaður mikill og framkvæmdar- 
samur. Ungur lærði hann trésmíði; vann að húsa- 
byggingum hjá dönskum smíðameistara, Baldt að 
nafni, og sigldi Hósías með honum til Kaupmanna- 
hafnar og vann þar að byggingum. peir munu 
færri vera í þessari bygð, sem hafa komist í betri 
kringumstæður en Hósías á jafnstuttum tíma, þrátt 
fyrir mikla ómegð. 

Jón S. Laxdal Sigurðsson, bónda í pverárdal í 
Laxárdal í Húnavatnssýslu, áður á Geitaskarði í 
sömu sveit, og enn áður á Krossastöðum á pela- 
mörk í Eyjafjarðarsýslu. Langafi Jóns var séra 
Sigurður á Auðkúlu. Móðir Jóns var María Guð- 
mundsdóttir bónda á Moldhaugum í Kræklingahlíð 
í Eyjafjarðarsýslu. 

Foreldrar Jóns fluttust til Ameríku sumarið 
1888, og settust þau að í Garðar-bygð í Norður- 
Dakota. Jón var þá 18 ára gamall, hraustur og 
framgjarn. Fór hann víða. Var 2 ár vestur við 
haf, en settist síðan að í Morden-bygð í Mani- 
toba. Tók hann þar land með heimilisrétti, en seldi 
það eftir 4 ár og flutti þá hingað vestur. Hann 
keypti hér hálfa fermílu af landi, vesturhelming af 
S. 3, Tsp. 33, R. 14, og hefir búið þar síðan. Vet- 
urinn 1906 rétt fyrir jólin gekk Jón að eiga Rut 
Jónsdóttir, bónda á Köldukinn í Torfalækjarhreppi 1 



i>2 ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 

Húnavatnssýslu. Búa þau góðu búi. Er hann mað- 
ur greindur vel og afkastamikill. 

ólafur ólafsson, Jóhannssonar bónda á Fram- 
nesi í Skagafirði. Móðir ólafs var Sigríður Bjarna- 
dóttir úr sömu sveit. Fluttu þau hjón til Ameríku 
ásamt börnum sínum árið 1884 og settust að í 
Akra-bygð í N.-Dakota. ólafur flutti suður til 
Minnesota, nam þar land og var þar nokkur ár. 
Haustið 1903 flutti hann út í þessa bygð og tók hér. 
land, norðaustur 14 . af S. 30, Tsp. 32, R. 13. pegar 
járnbrautin var lögð hér í gegn, bygði hann í fé- 
lagi við annan mann verzlunarbúð á brautarstöð- 
inni Elfros, og hefir rekið þar verzlun síðan. ólaf- 
ur er giftur sænskri konu, sem heitir Margrét 
Karolina. 

Jón Hallgrímsson Gocdman, ættaður úr Norð- 
ur-Múlasýslu. Foreldrar hans, Hallgrímur Guð- 
mundsson og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, 
bjuggu eitt sinn á Fremrihlíð í Voþnafirði. pau 
fóru til Ameríku sumarið 1876 og settust að í Nýja 
íslandi, 0 g er Jón sonur þeirra fæddur þar árið 1878. 

Jón Hallgrímsson Goodman fluttist út í þessa 
bygð sumarið 1903 og tók þá með heimilisrétti 
norðaustur 14 af S. 32, Tsp. 32, R. 13. Hann er fé- 
lagi ólafs ó. Jóhannssonar við stóra verzlun í bæn- 
um Elfros, síðan járnbrautin kom þar. 

Sigurður Jónasson Sturlaugssonar bónda á 
Dunustöðum í Laxárdal í Dalasýslu, og konu hans 
Ásgerðar Björnsdóttur. Fluttust þau til Ameríku 
1883 og settust að í Pembina County í Dakota, og 
eru þar enn. Sigurður sonur þeirra kom hingað út 
árið 1905 og numdi hér suðvestur % af S. 4, Tsp. 
32, R. 13. Sigurður er giftur konu þeirri er Helga 
heitir Bjarnadóttur Péturssonar. Hafa þau hjón 



ALMANAK 1917 


93 


bygt og búið í seinni tíð í bænum Elfros og hefir 
Sigurður rekið þar jámvörúverzlun, en selt þá verzl- 
un seinna og verið kornhlöðustjóri þar í bænum. 

Höskuldur Steinþórsson, Bjarnarsonar bónda á 
Helluvaði við Mývatn. Móðir hans er Anna Jós- 
efsdóttir, er heima á suður í Dakota. Höskuldur 
fluttist í þessa bygð árið 1905 og tók hér land, norð- 
vestur % af S. 24, Tsp. 32, R. 13. Landið seldi 
hann og bygði sér hús í bænum Elfros. Hann veit- 
ir forstöðu timburverzlun í bænum. Giftur er hann 
énskri konu. 

Tímóteus Guðmundsson.—Foredrar hans, Guð- 
mundur Hannesson og Anna Brandsdóttir, bjuggu 
á Lilta-Holti í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu. Tímó- 
teus fór til Ameríku 1887 og settist að í Garðar- 
bygð í Dakota, og giftist þar porbj örgu Hallgríms- 
dóttur Guðmundssonar, þess er bjó á Fremrihlíð í 
Vopnafirði. Móðir porbjargar var Guðrún Guð- 
mundsdóttir frá Brattagerði í Jökulsárhlíð. — pau 
njón, Tímóteus og porbjörg, fluttust í þessa bygð 
haustið 1907 og námu hér land, norðaustur % af S. 
22, Tsp. 32, R. 14, og hafa búið hér síðan. pau eiga 
9 mannvænleg börn, og er meiri hluti þeirra upp- 
kominn. pað er engum vafa bundið, að hverju æfi- 
starfið hefir lotið, þegar því er afkastað. 


Nágranni minn, Árni Sigurðsson, sá er ritaði í 
Lögberg “Endurminningar úr Breiðdal fyrir 60 ár- 
um,” var byrjaður á að skýra frá nokkrum land- 
nemum hér, þegar honum brast sjón og hann gat 
ekki fengist við ritstörf lengur. Koma hér á eftir 
menn þeir, er hann getur um: 



94 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Jónas og Páll Tómassynir. — Tómas er maður 
nefndur Jóhannsson. Heima á íslandi bjó hann 
seinast á púfr.avöllum í Hörgárdal í Eyjafjarðar- 
sýslu á íslandi. Kona hans er Guðrún Ámadóttir. 
Feður þeirra hjóna, Jóhann og Árni, voru bræður, 
synir séra Páls, er seinast var prestur á Bægisá, 
Árnasonar biskups á Hólum, pórarinssonar pró- 
fasts í Hjarðarholti, Jónssonar prófasts sama stað- 
ar. Árni var bisupk í Hólastifti næstur á undan 
hinum seinasta biskupi er þar var, bókmentamaður 
og hinn lærðasti klerkur norðanlands á sínum tíma.' 
Jóhann faðir Tómasar bjó lengi á Syðri-Bægisá í 
Öxnadal og var hreppstjóri um eitt skeið í Skriðu- 
hrepp. Á Bægisá er Tómas fæddur 22. júlí 1838. 
Móðir hans hét Katrín Tómasdóttir bónda að Bæg- 
isá syðri, Egilssonar á Hjálmstöðum í Eyjafirði. 
Kona Tómasar eldri en móðir Katrínar hét Helga 
Daníelsdóttir, hálfsystir porsteins Daníelssonar að 
Skipalóni. Systkini Tómasar: Árni prestur í Glæsi- 
bæ og Jóhann bóndi þar; druknuðu j?eir báðir haust- 
ið 1880. Páll, priðji bróðirinn, bjó lengi í Forn- 
haga. Hann var hreppstjóri í Skriðuhreppi um 
mörg ár, og svo hreppsnefndaroddviti og sýslu- 
nefndarmaður, nú dáinn; pórdís Helga, gift Jónasi 
Gunnlaugssyni, skagfirzkum manni; hún er dáin. 
Ámi faðir Guðrúnar konu Tómasar bjó á Syðra- 
Holti í Svarfaðardal; var hann hreppstjóri alllengi 
og sæmdur heiðursmerki Dannebrogsmanna. Kona 
hans var Sigurbjörg, dóttir pórðar bónda á Kjama 
í Eyjafirði, Pálssonar. Kona pórðar hét Björg; hún 
var dóttir Halldórs profasts í Garði í Kelduhverfi og 
systir Bjarnar prófasts í Garði, föður séra Halldórs 
á Sauðanesi, föður séra Bjarnar í Laufási, föður 
pórhalls biskups í Reykjavík. pau pórður bóndi 
og Björg áttu fjóra sonu og níu dætur, og er mikill 



ALMANAK 1917 


95 


og fjölmennur ættbálkur frá þeim kominn, dreifður 
nærri um alt ísland. Fjöldi af því fólki er komið 
vestur um haf til Ameríku. Kona séra Páls Áma- 
sonar hét pórdís, dóttir séra Stefáns í Presthólum. 
Árið 1888 fluttu þau hjónin Tómas og Guðrún vest- 
ur um haf til Ameríku og böm þeirra með þeim. 
Fyrsta veturinn voru þau til húsa hjá pórdísi syst- 
ur Guðrúnar, konu porláks Björnssonar frá Forn- 
haga, er bjó nálægt Mountain. Um vorið fluttu 
þau á land, er þau keyptu, þrjár mílur fyrir sunnan 
Garðar pósthús, og þar bjuggu þau átta ár. Land 
þetta var illa fallið til akuryrkju, jarðvegur send- 
inn og þur. Tómas seldi landið, bygði hús nálægt 
Garðar og var þar tvö ár. Vorið 1899 fluttu þau 
hjón norður til Manitoba; tók Tómas heimilisrétt á 
landi í Morden-nýlendunni og bjó á því í sjö ár og 
undi þar vel hag sínum. Börn þeirra hjóna eru: 
(a) Árni; hann tók land í Morden-nýlendunni og 
býr þar; kona hans heitir Ingunn, dóttir Jónatans 
Líndals Jónatanssonar frá Ásgeirsá í Húnavatns- 
sýslu. (b) Jóhann bóndi í Garðar-bygð í Norður- 
Dakota; kona hans heitir Pálína, og er hún systir 
Gamalíels porleifssonar bónda í Garðar-bygð. (c) 
Katrín; hún er gift Gamalíel porleifssyni. (d) Sig- 
urbjörg; hún er gift ólafi Kristinssyni bónda að 
Garðar. (e) Páll. (f) Jónas og (g) Sigurrós (sjá um 
þau seinna. (h) pórdís, kennir skóla suður í Da- 
kota, ógift. 

Árið 1903 tóku fjórir ungir menn í Morden- 
nýlendunni sig saman til að nema lönd í Vatnabygð- 
inni norðaustur. Fór mikið orð af landkostum þar 
og landrými. pessir fjórir félagar voru þeir Jónas 
Tómasson, Jóhann Pálsson (nýkominn frá fslandi, 
bróðursonur Tómasar), Jón Egill Ágústsson og 
Axel Guðni Ágústsson. 



96 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Jón Laxal, ungur maður, framgjarn og ötull, 
var þar þá. Hann kom sunnan úr Garðar-bygð og tók 
land í Morden-nýlendunni, en var nú búinn að selja 
það. Jón hafði við orð að fara norðvestur í land í 
landskoðunarferð. ]?eir félagarnir fjórir sömdu við 
Jón Laxdal og gáfu honum umboð til að taka fyrir 
þá alla heimilisréttarlönd þar norðvestur. Hann 
fór og tók fyrir þá Sect. 34, nokkru fyrir vestan 
Birkilæk, sinn fjórðunginn fyrir hvern. Jónas 
Tómasson og Jón og Axel Ágústssynir fóru norð- 
vestur um vorið 1904 með 4 vinnu-uxa. 

peir settust að á löndum sínum, bygðu fyrst 
loggakofa sinn á hverju landshomi í miðri section- 
inni; svo brutu þeir í félagi á þremur löndunum alt 
hvað þeir gátu. Um haustið, þegar kornskera byrj- 
aði, fóru þeir austur og unnu þar við uppskeru og 
þreskingu. 

Veturinn 1905 á útmánuðum bjuggust þeir fé- 
lagar norðvestur aftur og þá ætlaði Jóhann Pálsson 
með þeim til að byggja og vinna á sínu landi; en 
hann dó nokkru áður en förinni var heitið. Var þá 
skrifaði heim til íslands, Páli 'Jóhannssyni föður 
hins látna, hann, sem einka erfingi sonar síns, beð- 
inn að gera ráðstöfun fyrir landinu. Páll skrifaði 
aftur og gaf Páli Tómassyni bróðursyni sínum sinn 
rétt óskertan til lands þessa. En um þær mundir 
er þetta svar kom að heiman, var Páll svo bundinn 
við ýms störf og fyrirætlanir bæði í Morden-nýlend- 
unni og suður í Dakota, að hann gat með engu móti 
farið norðvestur til að setjast þar að. Fól hann því 
Jónasi bróður sínum alla umsjá yfir landinu. Fórst 
honum það drengilega. Hann fékk menn til að 
brjóta og gera öll lögboðin skylduverk. Sumarið 
1907 bygði hann á landinu hús með hallþaki og fjós 
úr loggum og inngyrti akurbletti þá, er þá var búið 



ALMANAK 1917 


97 


að brjóta og sá í. J?að voru lög hjá þeim þá, að 
gripir allir skyldu ganga lausir, en akrar friðáðir. 
Frá því fyrsta, er Jónas hafði uppskeru af landi 
sínu, leigði hann út akurinn og vinnu-uxa sína, en 
vann sjálfur út við heyskap, uppskeruvinnu og 
þreskingu. Lærði hann þá að stýra gufuvél við 
þreskingu. Árið 1910 bygði hann íbúðarhús úr 
timbri á landi sínu; fjós og kornhlöðu var hann bú- 
inn að byggja áður. 21. marz 1912 kvæntist hann 
Rannveigu Stefaníu Árnadóttur Sigurðssonar, keypti 
síðan búsáhöfn og 3 hesta, og settist að með konuna 
í húsi sínu og vinnur sjálfur landið. 

Páll Tómasson flutti fyrst alfarinn á land það, 
er hann erfði eftir Jóhann frænda sinn, haustið 
1907. Árið næsta áður kvæntist hann Guðnýju 
ólafsdóttur bónda í Morden-bygð, Kristjánssonar 
bónda í Kelduhverfi, Guðmundssonar. J?au hjón 
hafa eignast 4 böm, þegar þetta er ritað, 2 drengi 
og 2 stúlkur. Páll er búinn að brjóta upp þvínær 
alt land sitt og byggja veglegt íbúðarhús með se- 
mentssteypukjallara undir. Hann lét bora til vatns 
nokkuð á annað hundrað fet; kom þá nægilegt vatn. 
Kostaði sú vinna með umbúningi öllum um 200 doll- 
ara. peir bræður keyptu sectionar-fjórðung, er 
liggur skamt fyrir austan þá, og hafa brotið þar um 
50 ekrur. 

Jón og Axel Ágústssynir — Ágúst faðir þeirra 
bræðra, Jóns og Axels, sem nefndir eru í næsta 
kafla á undan, er Jónasson, Egilssonar bónda á 
Bakka í Öxnadal, Tómassonar bónda á Bægisá, Eg- 
ilssonar bónda á Hjálmsstöðum í Eyjafirði. Móðir 
Ágústs hét Elín Guðmundsdóttir. Egill á Bakka 
átti mörg börn. Dætur hans voru Helgur tvær, 
mæður þeirra Sigtryggs kafteins Jónassonar og B. 
L. Baldwinsonar, fyrrum ritstjóra Heimskringlu. 



98 


ÓLAFUJR S. THORGEIRSSON: 


Ágúst Jónasson kvongaðist 1877 Björgu Guðnadótt- 
ur frápverbrekku í Öxnadal, Jónssonar frá Skriðu- 
landi í Reykjahverfi í Jlingeyjarsýslu. Ágúst og 
Björg bjuggu seinast á íslandi að pverá í öxnadal. 
Til Ameríu fóru þau sumarið 1887 og settust að í 
Garðar-bygð hjá bróður Bjargar, Jóni Bergmann. 
Ágúst tók heimilisréttarland þar 1 bygð og bjó þar 
12 ár. Árið 1899 flutti hann búferlum norður til 
Manitoba og seldi landið suður frá, en tók aftur 
heimilisréttarland í Morden-nýlendunni og bjó á 
því í sjö ár. — Börn þeirra hjóna eru: Axel Guðni, 
Jón Egill, og Ingibjörg; hún er gift Vigfúsi Magn- 
ússyni, ættuðum úr Sagafirði; búa þau á landi, er 
þau keyptu nokkuð fyrir austan Birkilæk. Eftir 
að þeir bræður festu sér heimilisréttarlönd þar 
norðvestur, var Jón heima hjá foreldrum sínum á 
veturna, sáði á vorin í akurinn, sem þeir voru búnir 
að rækta þar, fór svo norðvestur og vann þar fram 
að kornskurðartíma; þá fór hann austur aftur, sló 
akurinn, sá um þreskingu og flutti kornið til mark- 
aðar, en Axel hafði umsjá yfir öllu, sem þeir áttu 
norðvestur. Haustið 1906 seldu þeir feðgar land 
Ágústar í Morden-nýlendunni og fluttu alla búslóð- 
ina, dautt og lifandi, norðvestur, bygðu hús með 
hallþaki til að búa í fyrst í stað. Nú eru þeir bræð- 
ur búnir að brjóta upp í akur heimilisréttarlönd sín 
og hafa keypt í félagi ’/i -section fast við land Vig- 
fúsar mágs þeirra, og hafa þegar brotið mikið þar. 
Jón hefir bygt gott íbúðarhús á landi sínu ogfjós 
með heylofti. Axel hefir og bygt íbúðarhús og 
fjós á sínu landi. Brunn grófu þeir og þurftu ekki 
djúpt að grafa, er þeir fengu gott vatn. Báðir eru 
þeir bræður ókvongaðir. Stóð móðir þeirra fyrir bú- 
verkum innan húss þar til hún lézt í ágúst 1913. 
pess má geta um Axel, að hann ólst upp hjá afa 



ALMANAK 1917 


99 

sínum Guðna, er þá var fluttur búferlum vestur í 
Skagafjörð, og er hann var fullorðinn, gekk hann 
tvo vetur á búnaðarskóla á Hólum og útskrifaðist 
þaðan með góðum vitnisburði. Hann kom til Ame- 
ríku árið 1900 og settist að hjá foreldrum sínum. 
Axel er bókfróður mað,ur og á mikið af bókum. 

J?órður Árnason. — Sigurður hét maður, Eiríks- 
son, Sigurðssonar Ljettis. Hann bjó alllengi í 
Fagradal í Breiðdal í Suður-Múlasýslu á fslandi og 
þar dó hann árið 1856. Kvinna Eiríks, móðir Sig- 
urðar, hét Rannveig Árnadóttir, bónda í Berufirði, 
Jónssonar prests að Hálsi í Hvammsfirði, Gissurs- 
sonar. Kvinna Jóns prests, móðir Árna, hét ]?óra. 
Hún var alsystir séra Sigurðar prests að Heydölum 
í Breiðdal, Sveinssonar frá Svínafelli í Skaptafells- 
sýslu, Jónssonar, Einarssonar. Kvinna Sigurðar 
Eiríkssonar hét Elísabet Árnadóttir, Steingríms- 
sonar frá Hlíð í Lóni í Skaptafellssýslu. Kvinna 
Árna Steingrímssonar, móðir Elísabetar, hét Lísi- 
bet Bessadóttir, hafnsögumanns og hreppstjóra á 
Berufjarðarströnd, Sighvatssonar. Bessi var mik- 
ilhæfur bóndi á sinni tíð; hann var þríkvongaður og 
átti mörg böm. Seinasta kona hans hét Katrín, 
ættuð af Langanesi. Hún var móðir Lísibetar. 
Öllum börnum sínum kom Bessi vel fram; á hans 
búskaparárum gekk yfir hallærið, er stafaði af 
Skaptáreldinum 1783. Út af Bessa er kominn fjöl- 
mennur ættbálkur. 

Sigurður Eiríksson var maður fríður sýnum; 
hafði ljóst hár og skegg, hár vexti, skorti 2 þuml. á 
3 álnir danskar, herðamikill og hinn karlmannleg- 
asti á velli. Hann þótti lögfróður. Sóttu menn 
oft ráð til hans, er einhvem vanda bar að; þótti 
hann ómjúkur og harður í orðum við alla þá, er 
beita vildu slægð og undirferli, eða hafa í frammi 



100 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


rangsleitni; hann var maður hreinskilinn og ein- 
arður. Sigurður var atorkumaður og búhöldur 
góður; búnaðist þeim hjónum vel frá fyrsta til sein- 
asta. Kona hans Elísabet var nokkuru hærri en 
meðalkvenmaður, nokkuð gildvaxin og holdug, fríð 
kona álits, einkum voru augus fögur; hárið var ekki 
mikið, skolbrúnt að lit, en fór vel. Hún var vel 
viti borin, glaðlynd og fróð um margt. pau hjón 
áttu fimm börn, er náðu fullorðins aldri: Rannveig 
elzt; hún er dáin. Dóttir hennar er Elísabet kona 
Friðriks Wathnes kaupmanns á Seyðisfirði. Eirík- 
ur, druknaði, um tvítugt. Daníel, góður maður og 
vinsæll, gerðist bóndi; hann er lifandi enn, er þetta 
er ritað, kominn yfir áttrætt. Árni Gestur, hann 
sigldi til Kaumannahafnar og lærði þar beykisiðn, 
og er hann kom heim til íslands aftur settist hann 
að á Seyðisfirði og var þar til æfiloka. Fyrstu árin 
þar stundaði hann iðn sína, en á seinni árum stund- 
aði hann mest húsasmíði. Gestur var fjölhæfur 
smiður og vandvirkur. Dó í ágúst 1911. 

Árni Sigurðsson er fæddur 16. apríl 1839. Árið 
1863 gerðist hann sýsluskrifari hjá dönskum sýslu- 
manni, er hafði aðsetur á Eskifirði, og var hjá hon- 
um tvö ár; þá fór hann til Túliníusar kaupmanns á 
Eskifirði og var bókhaldari við verzlun hans um 3 
ár; þá keypti hann veitingahús á Vopnafirði og 
giftist þar um haustið 1868, Kristjönu Soffíu Stef- 
ánsdóttur frá Akureyri. Hún er fáedd 12. janúar 
1838. Foreldrar hennar voru Stefán Vigfússon, er 
lengi bjó á Barði við Akureyri, og kona hans Guðrún 
Gísladóttir, bónda í Eyjafirði. Árna græddist fé 
nokkurt á veitingahúsinu; þó seldi hann það eftir 
4 ár, keypti bús-áhöfn, fékk jörð til ábúðar og gerð- 
ist bóndi. Bjuggu þau hjón 17 ár í Vopnafirði. 
Börn eignuðust þau 5, er náðu fullorðinsaldri og 



ALMANAK 1917 


101 


hétu: Sveinn, Andrés, pórður, Gunnlaugur og Rann- 
veig Stefanía. Sveinn og pórður fóru til Ameríku 
árið 1889. J?á var Sveinn rétt 20 ára, en pórður 16 
ára, hann er fæddur 21. marz 1873. Fargjald höfðu 
þeir að eins til Winnipeg. Sveinn réðist í járnbraut- 
arvinnu; þá var verið að byggja jámbrautina, sem 
liggur um Baldur í Argyle. Hann veiktist af misl- 
ingum og var sendur aftur til Winnipeg; lá hann 
þar á spítala þar til hann varð heill heilsu aftur; þá 
fór hann suður til Dakota. pórður réðist til hér- 
lends bónda, alllangt austan Winnipegbæjar, mál- 
laus og fákunnandi til vinnu; þar var hann fram 
eftir sumrinu, en kunni illa við sig; honum var ætl- 
að mikið að vinna, en alt illa þegið er hánn vann. 
Tók hann þá það ráð, að hann strauk úr vistinni 
nótt eina, með föggur sínar, til nágranna eins ekki 
alllangt frá, og beiddi hann viðtöku,—hafði kynst 
honum lítilsháttar. Hjá þeim bónda var pórður 
svo því nær 2 ár og féll þar vel. Jlar lærði hann 
enskuna og alla bændavinnu. pá réðist hann til 
C.P.R. félagsins og vann á járnbrautum þess fé- 
lags. Fór hann þá suður til Dakota og hitti þar 
Svein bróður sinn, er þá var farinn að kenna þar á 
alþýðuskóla. Fékk Jtórður vinnu hjá honum og 
gott kaup. 

Árni Sigurðsson, faðir þeirra bræðra, var lengi 
vel mótfallinn Ameríkuferðum, en eftir að synir 
hans fóru vestur, snerist honum smátt og smátt 
hugur við bréf þau, er þeir skrifuðu honum; lýstu 
þeir greinilega öllum ástæðum fslendinga vestan 
hafs, er hann hafði áður átt kost á að lesa um, svo 
hann afréð að fara með konu og börnum þeirra 
Cveimur, er hjá þeim voru heima, vorið 1892. ís 
hamlaði skipinu fram eftir sumrinu, svo ekki varð 
komist af stað fyr en fyrstu daga ágústmánaðar. 



102 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 

I 

Gekk ferðin vel alla leið til Winnipeg; þaðan fóru 
þau tafarlaust til Dakota og settust að nálægt Akra 
pósthúsi. pegar fyrsta veturinn tók Árni heimil- 
isrétt á landi einu, seinasta landinu er hægt var að 
fá með heimilisrétti þar um slóðir. Bjuggu þau 
hjón 7 ár á landinu. þórður og Gunnlaugur voru 
oft heima hjá föður sínum og hjálpuðu honum að 
brjóta í akur, höggva skóginn og ryðja. pess á 
milli unnu þeir hjá öðrum. Á þeim árum lærði 
pórður að stjóma gufukatli við þreskingu. Árið 
1899 seldi Árni þetta land og flutti búferlum norður 
til Manitoba. Hann nam þar land og Gunnlaugur 
annað. pórður fylgdist með þeim og var hann oft- 
ast hjá foreldrum sínum bæði til að byggja, ryðja 
skóg, er þar var mikill, og brjóta. Árið 1902 keypti 
pórður land þar í grend og kvæntist ungfrú Sigur- 
rós Tómasdóttur, bónda þar í bygð. Bjuggu þau 
þrjú ár á landi þessu. peir mágar, Páll Tómasson 
og pórður, keyptu um þær mundir þreskivél; þresktu 
þeir á hverju hausti og gerðu mikla þreskingu. Á 
þessu tímabili tók að byggjast fyrir alvöru Vanta- 
bygðin í Saskatchewan-fylkinu. Streymdi fólk 
þangað hvaðanæfa. Var látið mikið af landkostum 
þar og landrými. pá fluttu þangað og námu þar 
lönd þeir félagar Jónas Tómasson og Ágústssynir, 
Jón og Axel. pórður seldi þá land sitt og flutti 
vestur í marzmánuði 1906, með alt það hann átti, 
dautt og lifandi. Hann nam land í Sect. 24, Tsp. 
33, Range . . fyrirvestan 2 hádegisbaug; það er 
skamt fyrir sunnan Litla Quill vatn. Fyrsta sum- 
arið hafði pórður aðsetur hjá Jónasi mági sínum 
og leigði af honum akurblett hans og það er til var 
brotið á Páls landi. Fékk pórður góða uppskeru 
um haustið. Eftir sáningu braut hann á sínu landi 
10 ekrur, flutti að byggingar-logga og heyjaði. 



ALMANAK 1917 


103 

Fyrir Pál Tómasson braut pórður 20 ekrur. Um 
haustið stýrði hann gufukatli við þreskivél, er fjór- 
ir menn keyptu 1 félagi, þrír enskir og einn íslend- 
ingur, Jón Laxdal. Eftir þreskingu bygði pórður 
á landi sínu íveruhús, úr loggum tóptina, þakið úr 
borðvið spónlagt, og fjós fyrir allar skepnur sínar. 
Svo fluttu þau hjónin með alt sitt á landið í byrjun 
desembermánaðar. Hafa þau stöðugt búið á því 
síðan og unað vel hag sínum. — Árið eftir að pórð- 
ur flutti burt úr Morden-nýlendunni seldi Árni faðir 
hans bújörð sína og búslóð. Kristjana kona hans 
var þá orðin mjög þrotin að heilsu og honum tekið 
allmikið að hnigna, enda voru þau bæði þá komin 
fast að sjötugu. Fluttu þau og Rannveig Stefanía 
dóttir þeirra með þeim norðvestur í lahd til pórðar 
og Sigurrósar og hafa dvalið hjá þeim síðan. Rann- 
veig Stefanía er nú, þegar þetta er ritað, gift Jónasi 
Tómassyni. 

Árið 1909 ákvað fylkisstjórnin í Saskatchewan 
að koma á reglulegri héraðastjórn um alt fylkið; 
voru ákveðin héruð (Municipalities) og takmarka- 
línur þeirra allstaðar, er það ekki var búið áður. 
Fyrstu kosningar til héraðsstjórnar í Vatnabygð 
fóru fram í desember sama ár. pórður Ámason 
bauð sig fram til oddvita (Reeve) í Elfros Munici- 
pality, og annar maður hérlendur, er hafði verið 
búsettur þar allmörg ár undanfarin; voru kosning- 
ar sóttar af allmiklu kappi á báðar hliðar, en svo 
lauk, að pórður hrepti embættið með miklum meiri 
hluta atkvæða. Síðan hefir hann tvisvar verið end- 
urkosinn, svo hann heldur embættinu enn: 1912. 
pórður hefir alla jafna haft töluverð afskifti af 
pólitískum málum; er hann eiridreginn liðsmaður 
frjálslynda flokksins. Á landi sínu hefir pórður 
brotið nærfelt 120 ekrur og bygt 2 kornhlöður og 



104 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


reisulegt fjós með heylofti yfir, en veggir undir 
loft er úr cementssteypu. ]7au hjón hafa eignast 
4 börn, 2 'drengi og 2 stúlkur. 

Stefán, Sigurður, Jón og Sigbjörn Arngríms- 
synir. — Arngrímur faðir þeirra bræðra var sonur 
Arngríms Jónssonar, er lengi bjó í Tunguseli á 
Langanesi, og seinni konu hans Guðrúnar Eiríks- 
dóttur. Hann ólst upp hjá foreldrum sínum þar til 
hann gat sjálfur unnið fyrir sér. Á efri árum sín- 
um fluttu þau hjón austur í Vopnafjörð að Áslaug- 
arstöðum; voru þar í tvíbýli fá ár, og fóru svo norð- 
ur á Langanes aftur; Arngrímur yngri fór þá aust- 
ur í Fljótsdalshérað og var vinnumaður þar í nokkr- 
um stöðum þar til hann kvæntist þorbjörgu Magn- 
úsdóttur bónda á Kálfhóli í Eiðaþinghá, Jónssonar, 
Oddssonar. porbjörg ólst upp hjá föðursystur 
sinni Sigríði og manni hennar Hans Jakobssyni 
bónda á Gunnlaugsstöðum í Skógum í Suður-Múla- 
sýslu. pau Arngrímur og porbjörg byrjuðu bú- 
skap í Finnstaðaseli í Eiðaþinghá, 1875, og bjuggu 
þar sjálfstæðu búi þar til vorið 1882; þá seldu þau 
bú sitt, dautt og lifandi, og fluttu vestur um haf til 
Ameríku; lentu í Duluth í Minnesota og dvöldu þar 
" eitt ár; þar fæddist Jón sonur þeirra. Næsta ár 
fóru þau til Pembina í Norður Dakota; þá tók Arn- 
grímur heimilisréttarland á hálfum sectionar-fjórð- 
ungi í Garðar-bygð, og fluttu þau hjón þangað vorið 
1885; þar bjuggu þau þar til Arngrímur dó 1896. 
Ekkjan hélt áfram búskap með börnum sínum 5: 
Stefáni, Sigurði, Jóni, Sigbirni og Soffíu. Tvö af 
þeim voru kornung er faðir þeirra féll frá. Árið 
1905 og 1906 tóku þau sig upp og futtu búferlum 
norðvestur í Vatnabygð, en seldu landið suður frá. 
Sigurður nam land skamt fyrir vestan þar sem 
Elfros-bær er nú. Rennur Birkilækur gegn um land 



ALMANAK 1917 


105 

hans í alldjúpu gili, og er skógur allmikill fram með 
læknum; bygði hann íbúðarhús á bakkanum vestan 
læksins. Var móðir hans þar hjá honum með 
Soffíu fyrsta árið.—Jón nam land lengra norður og 
vestur í Sect. 18, Tsp. 33, Range 14, og bygði 
þar íveruhús.—Stefán og Sigbjörn námu austur- 
helminginn af Sect. 24, Tsp. 33. Bygðu þeir þar 
loggakofa með torfþaki til að búa í og fjós allstórt 
úr torfi eingöngu. Nú, er þetta er skráð, hafa þeir 
bygt íbúðarhús dágott úr timbri, 2 kornhlöður og 
fjós. Árið 1908 keyptu þeir bræður þrír (ekki Sig- 
urður) þreskivél. Hafa þeir þreskt á hverju hausti 
síðan og gert allmikla vinnu, en ekki munu þeir 
hafa grætt á því svo miklu nemi. Sumarið 1910 
fór Sigurður suður til Montana í landskoðunarferð; 
tók hann þar heimilisrétt á landi einu og annar mað- 
ur úr Vatnabygð, Áskell Brandsson. Fluttu þeir 
svo þangao. Sigurður kvæntist um það bil Höllu 
systurdóttur Bjarna Péturssonar frá Rangárlóni í 
Norður-Múlasýslu; hann býr vestur við haf, í 
Blaine. Sigurður leigir út land sitt, er hann á hér. 
—Jón kvæntist 1910 Sigríði Magnúsdóttur Melstað 
bónda í Garðar-bygð. Stefán kvæntist 1911 Mar- 
gréti porsteinsdóttur bónda að Brekku í Hróars- 
tungu í Norður-Múlasýslu á íslandi og seinni konu 
hans pórunnar. 

porbjörg Magnúsdóttir, móðir þeirra Arn- 
grímssona, andaðist haustið 1912. 

Guðvaltíur Jónsson Og Eymundur sonur hans. 
—Guðvaldur er ættaður úr Axarfirði í pingeyjar- 
sýslu. Faðir hans var Jón Pétursson, er bjó í Sand- 
fellshaga í Axarfirði, allan sinn búskap, porsteins- 
sonar. pótti hann með gildustu bændum á sínum 
tíma. Kona hans, móðir Guðvalds, hét Guðrún 
Einarsdóttir, bónda í Klifshaga í Axarfirði, Hrólfs- 



106 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


sonar. Kona Guðvaldar Jónssonar er Kristín por- 
grímsdóttir, bónda á Hámundarstöðum í Vopna- 
firði Péturssonar á Hákonarstöðum á Jökuldal í 
Norður-Múlasýslu, Péturssonar, Péturssonar, Sveins- 
sonar, Filippussonar. pessir Pétrar þrír í röð 
bjuggu allir hver eftir annan á Hákonarstöðum og 
Pétur bróðir porgríms sá fjórði. Sonur hans var 
Pétur Jökull, þjóðkunnur hagleiksmaður og vel að 
sér um margt. Bjó hann nokkur ár einnig á Há- 
konarstöðum, fór síðan til Ameríku og settist að í 
íslendingabygðinni í Minnesota, nú dáinn. Kona 
porgríms bónda á Hámundarstöðum, móðir Krist- 
ínar, hét Sigríður Árnadóttir, bónda í Húsey í Hró- 
arstungu, Stefánssonar Schevings prests að Prest- 
hólum. Kona Árna bónda hét Kristín Guðmunds- 
dóttir bónda í Húsey, Filippussonar. 

Guðvaldur og Kristín giftust á Hámundarstöð- 
um sumarið 1868 og bjuggu þar rausnarbúi í 20 ár. 
Var alment við brugðið gestrisni þeirra hjóna, höfð- 
ingsskap og alúð við alla jafnt, ríka sem snauða. 
Árið 1888 seldi Guðvaldur jörð sína og bú og réðist 
til Ameríkuferðar með alla sína fjölskyldu, sjö böm, 
systur sína og fleira venzlafólk þeirra hjóna. Lán- 
aði hann nokkrum fargjald, en “Hálfdánar-heimt- 
ur” urðu á sumu af þeim peningum eftir að vestur 
kom. Fyrsta árið í Ameríku voru þau til húsa hjá 
Árna Ámasyni, bróðursyni Kristínar, er nú býr við 
Hensel, N.-Dak. Næsta vor fluttu þau á land, er 
Guðvaldur tók með heimilisrétti land það er í Akra- 
bygð á Sandhæðunum svonefndu sunnan Tunguár 
í N.-Dak. Landið er ákaflega sendið og jarðvegur 
ófrjór. Auk þess var landið því nær alt viði vaxið 
og því ákaflega ervitt að vinna það í akur. Á land 
þetta fluttu þau eftir ársdvöl hjá Áma. Fyrst 
bvgði Guðvaldur torfkofa og refti yfir. f kofanum 



ALMANAK 1917 


107 

lifðu þau með skyldulið sitt 2 eða 3 ár, þá reisti 
hann timburhús með lofti, gott og allstórt nokkru 
seinna bygði hann einnig timburfjós. Á Sandhæð- 
unum bjó Guðvaldur í 10 ár. Græddist honum þar 
fé nokkurt þó ervitt væri margt. Hann hreinsaði 
og braut í akur' allmikið af landinu og fékk upp- 
skeru nokkra einkum seinustu árin. Hann sjálfur 
og eldri sonur hans unnu að þreskingu á hverju 
hausti. Elztu stúlkur þeirra unnu og út, þó ungar 
væru; voru þær stundum í vistum langtímum sam- 
an. Drógust þannig saman nokkrir peningar að 
heimilinu, er brúkaðir voru til að byggja það upp 
og auka bústofninn. Héldust þar í hendur ráðdeild 
og atorka Guðvalds, þrifnaður og reglusemi Krist- 
ínar. Gestrisnin var hin sama og áður, enda var 
þar sjaldan gestalaust. Svo hefir það verið einlægt 
og verður meðan þau ráða húsum. 

Böm þeirra hjóna eru öll fædd á Hámundar- 
stöðum. 1. Sigríður elzt, hún er gift Jóni Hall- 
grímssyni frá Vakursstöðum í Vopnafirði; búa þau 
í Roseau-bygð í Minnesota. 2. Guðjón; hann á 
norska konu; rekur verzlun fyrir eigin reikning suð- 
ur í Iowa í Bandaríkjunum. 3. Sigurveig, ógift; 
hefir hún unnið út svo að kalla stöðugt síðan hún 
var unglingur, dvalið að eins tíma og tíma heima. 
4. Stefanía Hallfríður, gift enskum manni, er rekur 
verzlun í Grandview. 5. Elín, gift Haraldi Bjöms- 
syni Einarssonar frá Brú á Jökuldal; búa þau að 
Kristnes pósthúsi í Vatnabygð. 6. Björg, gift 
Sveini lögfræðingi Björnssyni frá Selstöðum í Seyð- 
isfirði; búa þau í Seattle-borg. 7. Sigþrúður, ógift 
heima, og 8. Eymundur. 

Einar Jónsson, bróðir Guðvalds, bjó 4 ár á Há- 
mundarstöðum eftir burtför bróður síns; árið 1892 



108 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


seldi hann jörð sína og bú og fór til Ameríku með 
konu sína Hallfríði, systur Kristínar, og 2 dætrum 
þeirra hjóna; þau áttu ekki fleiri börn á lífi. 
Heitir hin eldri Stefanía. Var hún heitbundin ung- 
um manni, Bjama Guðmundssyni frá Ytra-Núpi í 
Vopnafirði. Hann fór nokkuru áður vestur um 
haf og settist að í fslendingabygðinni í Minnesota. 
Óskaði hann eftir að hún kæmi og foreldrar henn- 
ar, svo þau fóru vestur alla leið til Minnesota. pau 
festu þar ekki yndi og dvöldu þar að eins tæpt ár; 
þau þráðu bæði að komast til bróður og systur, tóku 
sig upp og fluttu norður til Dakota með yngri dótt- 
ur sína, er Guðvaldína heitir, og settust að hjá Guð- 
valdi; voru þau þar í 2 ár, þá fluttu þau suður í 
Garðar-bygð. Höfðu þau eignast nokkra nautgripi 
og hænsni, leigðu þar hús og engi og leið vel. Er 
þau höfðu verið þar í 2 ár tók Hallfríður þungan 
sjúkdóm, er leiddi hana til bana. pá fór Einar aft- 
ur til bróður síns með dóttur sína, og þar lézt hann 
11. apríl 1914. 

Árið 1899 seldi Guðvaldur landið á Sandhæð- 
unum og futti búferlum til Roseau-bygðar í Min- 
nesota; flutti hann búslóð sína alla, lifandi og dautt. 
Allmargir íslendingar úr N.-Dakota voru um það 
skeið að flytja þangað og námu þar lönd; var látið 
mikið yfir því, hvað þar væri bjargvænlegt. Synir 
Guðvalds, Guðjón og Eymundur, tóku þar með 
heimilisrétti sitt landið hvor. Guðvaldur gat ekki 
fengið land þar með heimilisrétti. Einar tók þar 
land með tilstyrk þeirra feðga. pá var hann orðinn 
blindur fyrir skömmu. Svo nú höfðu þeir feðgar 3 
lönd yfir að ráða. Á ein rennur gegn um bygð 
þessa, er nefnist Roseau-á. Land Eymundar lá að 
ánni annars vegar og þar á bakkanum bygðu þeir 
vandað og stórt íbúðarhús; var þar ofurlítil hæð, er 



ALMANAK 1917 


109 


húsið stóð á. Seinna bygðu þeir útihús bæði yfir 
hesta, nautgripi og sauðfé. parna, bjuggu þeir í 
8 ár. Á öndverðu þessu tímabili réðist Guðjón til 
verzlunarmanns eins í Badger og vann hjá honum 
mörg ár. par kvæntist hann norskri stúlku, sem 
fyr er sagt. Og á þessum árum giftist Elín Har- 
aldi Björnssyni, sem áður er ritað. Fljótt kom það 
í ljós, að ekki mundu íslendingar, er voru allmargir 
búnir að nema þar lönd, verða mosavaxnir í Roseau. 
Kostir eru nokkrir og góðir þar sem víðar, t.d. slæj- 
ur svo að segja óþrjótandi, grasið oftast mikið og 
gott, skamt til skógar og því auðvelt að afla sér 
byggingarefnis og eldiviðar. par er og sögunar- 
mylna, er sagar fyrir þá, er þess beiðast fyrir sann- 
gjarna borgun. Fiskveiði er og nokkur í ánni. En 
til ókosta má telja: Landið liggur lágt og er illa 
fallið til akuryrkju. Áin flæðir yfir oft í leysingum 
á vorin og enda oftar þegar stórregn koma, er þá 
mjög ilt og stundum ófært yfirferðar; afar langt er 
til jámbrautar og þvínær ókleift að selja afurðir 
búanna. Löndin eru í lágu verði, og ekki hægt að 
fá lán gegn veði í þeim nema lítilsháttar. Að vísu 
brutu sumir þar spildur nokkrar og sáðu höfrum; 
sum árin varð uppskera engin sökum vatnsaga, en 
aftur sum árin fékst þó nokkuð. Landar fóru því 
smátt og smátt að tínast burtu, fóru flestir norð- 
vestur í Vatnabygðina í Saskatchewan, er þá var 
sem óðast að byggjast. Fór mikið orð af því hvað 
hér væri mikið landrými og landkostir stórmiklir. 
Eymundur Guðvaldsson var einn af þeim, er fýsti 
burt. Árið 1906 lagði hann af stað norðvestur til 
Vatnabygðar til að skoða landið. Hitti hann þar 
Harald mág sinn og föður hans; voru þeir seztir að 
á heimilisréttarlöndum er þeir höfðu numið. Ey- 
mundur fór allvíða um og festi sér land skamt fyrir 



11(1 


ÓLAFUR S. THORGEIKSSON; 


austan Birkilæk, eina mílu beint norður af þorpinu 
Elfros, er þar reis upp um leið og járnbraut var 
lögð. f þessari sömu section hafði hann augastað á 
landi handa Guðvaldi föður sínum, svo þegar hann 
var kominn heim aftur úr langferð þessari, fór 
Guðvaldur þegar vestur og festi sér þetta land. 
Horna þau saman, lönd þeirra feðga; Mggja þau 
bæði nokkuð hátt og hafa gefið góða uppskeru. 
Vorið eftir, 1907, seldu þeir eða víxluðu löndum sín- 
um í Roseau, tóku sig upp og fluttu nær alla sína. 
búslóð og allmikið af söguðum borðvið, fyrst norð- 
ur til Winnipeg og þaðan norðvestur til Vatnabygð- 
ar. Eymundur bygði þegar um sumarið veglegt og 
vandað íbúðarhús á sínu landi, og hefir fjölskyldan 
búið í því síðan. Fjós bygðu þeir sama sumarið 
með torfveggjum, nægilega stórt fyrir alla þeirra 
nautgripi og hesta. Á landi Guðvalds bygðu þeir 
einnig rúmmikið og gott loggahús. Síðan hefir 
Eymundur bygt mikið: komhlöðu, tvö fjós með 
þrumuleiðara, íshús, mjólkurhús og kornhlöðu á 
landi föður síns. 

pegar þetta er ritað, 1913, er búið að brjóta í 
akur meginið af báðum löndunum; er öll sú vinna 
gerð af hinni mestu snild. Vírgirðingu hefir Ey- 
mundur einnig sett kring um land sitt alt. 

Einar Jónsson, bróðir Guðvalds, sá er fyr er frá 
sagt, tók land árið 1909 með ráði bróður síns og 
frænda, þó blindur sé; liggur það landnám nálægt 
Haraldi Björnssyni. Hjálpuðust þeir Haraldur og 
Eymundur að því að vinna þar hina lögákveðnu 
skylduvinnu gegn borgun í uppskerunni. Hús var 
og bygt á því landi og það inngirt. Hafði Einar 
aðsetur þar stundum ásamt dóttur sinni. — Ey- 
mundur kvæntist haustið 1911 Ingibjörgu Eiríks- 
dóttur frá Winnipeg, Sumarliðasonar. Móðir henn- 



ALMANAK 1917 


111 


ar var porbjörg Jónsdóttir. Eymundur er hinn 
mesti atorkumaður, sem hann á kyn til, og verkhag- 
ur mjög. Stendur bú þeirra feðga með blóma. 

_ Árni Sigurðsson. 

Lars Hogan.—Hann var fæddur nálægt Staf- 
angri í Noregi 14. des. 1855. Kominn af góðu 
bændafólki þar. Fluttist til Bandaríkjanna 15 ára 
gamall. Nam síðar land í grend við Pembina í 
Norður-Dakota. Bjó þar að eins fá ár, og fór það- 
an þangað sem kallast Pembina Mountains, eigi 
langt frá Milton. par stundaði hann búskap um 
22 ár. Til Saskatchewan í Canada flutti hann árið 
1904, nam land í nánd þar sem nú stendur Kristnes- 
pósthús, fáar mílur norður frá bænum Leslie. par 
bjó hann til dauðadags, sem bar að 1. des. 1915. 

Árið 1880 kvæntist Lars Hogan ungfrú Sigrúnu 
Björnsdóttur, Pétursonar frá Valþjófstað á Fljóts- 
dalshéraði á íslandi. Var Bjöm þjóðkunnur maður 
beggja megin hafs. Kona Björns en móðir Sigrún- 
ar, var ólafía, dóttir séra ólafs Indriðasonar skálds 
og systir þeirra nafnfrægu Ólafsona, Páls og Jóns. 

peirn hjónum, Hogan og konu hans, var 10 
i „rna' auðið. Tvö þeirra dóu í fyrstu æsku. Hinna 
átta var dóttir þeirra Martha elzt, er giftist Friðrik 
kaupmanni Vatnsdal í Wadena; hún dó árið 1909, 
eftir stutt hjónaband. Á lífi nú eru böm þeirra 
sjö: Paul George, Deputy Sheriff og Deputy Clerk 
of Court í Wynyard. ólafur Carl, bústjóri hjá 
móður sinni. Anna, gift Kristjáni S. Kristjánssyni 
bónda við Kristnes. Clara, gift Wilhelm H. Niel- 
sen bónda nálægt Wynyard. Jónína Margrét, stund- 
ar hjúrunarfræði í Saskatoon. Elizabet, skólakenn- 
ari og Anna, yngst, heima hjá móður sinni. 

Lars Hogan var frá fyrstu landnámstíð íslend- 
inga í Norður-Dakota ætíð eins og einn af þeim. 
pátt í því hefir að sjálfsögðu átt það, að kona hans 



112 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


stóð í nánu frænda og vina sambandi bið marga 
þeirra. Líka má fullyrða, að líf hans var sönn 
mynd af nýbyggjara örðugleikunum á þeirri tíð. 
pað var saga stríðs og sigurs. Hann var fátækur 
lengi og átti í vök að verjast efnalega. pað var 
stríðið, en hver var þá sigurinn? Já, hann var nú 
margvíslegur. Hogan lét aldrei hugfallast, þó á 
móti blési, en vann með frábærri atorku og iðni og 
trúmensku fyrir heimili sínu fram á seinasta dag- 
inn. Hann möglaði aldrei, var aldrei óþolinmóður 
né ergilegur, þótt þungur væri róðurinn. Hann öf- 
undaði ekki þá samferðamennina, sem byrsælli virt- 
ust vera, en var ætíð boðinn og búinn að rétta 
hjálparhönd öðrum til góðs og greiða. Hann var 
sama, óbrigðula valmennið til enda. Hann bjó ekki 
ætíð einn að sínu, en þáði aldrei neitt af öðrum. 
Hann gat sagt með fullri djörfung: “pessar hend- 
ur hafa unnið fyrir mínum nauðþurftum og þeirra, 
sem með mér voru.” Efnahagur hans fór batnandi 
á síðustu árum og var í góðu lagi, þegar hann skilaði 
af sér. 

Börn Hogans sjö, sem nú lifa, eru öll hin mann- 
vænlegustu. Sýna, að þau hafa fengið gott uppeldi. 
Eru vel mentuð og hin gjörvulegustu. Og hver sem 
nú lítur yfir þann fríða hóp, myndi eðlilega hugsa á 
þá leið, að mikil gæfa hlyti að hafa fylgt þeim for- 
eldrum, sem svo vænan og veglegan skerf hafi lagt 
til í stofn hinnar nýju þjóðar þessa lands. 

W. H. Paulson. 



ALMANAK 1917 


1 1 3 


Stóra sleifin. 

Eftir G. Faulkner. 


Eitt heitt sumaikvöld sátu börn og móSir þeirra 
á hlaS-svölunum og voru aS horfa á stjörnurnar 
blikandi á himninum. 

“Líttu á stóru sleifina,” sagSi einn af drengjun- 
um; “hvaS hún er f jarska björt í kvöld. SérSu þess- 
ar tvær stjörnur þarna, þær eru leióarstjörnur og vísa 
alt af beint á NorSurstjörnuna ? ÞaS er stjarnan 
sem farmennirnir fara eftir, þegar þeir sigla skipum 
sínum yfir höfin.” 

“Já", sagSi eitt af yngri börnunum, “eg sé NorS- 
urstjörnuna fjarska vel núna. Veiztu, mamrna, þeir 
sögSu okkur í skólanum, aS á Englandi sé Sleifin köll- 
uS KarlsreiSin, því reiS þýSir vagn ; en mér sýnist 
þaS ekki vera neitt líkt vagni, sýnist þér ? 

“Nei”, svaraSi stóri bróSir; “eg er því sammála, 
systir, þaS er ekkert líkt vagni, og ekki er þaS heldur 
líkt birni, og þó kalla þeir þaó stundum Stóra björn- 
inn. og smærri stjarnklasann rétt hjá kalla þeir Litla 
björninn. 

“Mér sýnist þaö hreint ekki líkt neinurn birni”, 
sagSi minsta stúlkan. “En mér sýnist þaS vera h'kt 
stórri sleif og smærri stjörnuklasinn er eins og lítil 
sleif. ” Æ, mamma, vertu væn og segSu okkur sög- 
una um þaS ? 

“Já”, sagSi móSir þeirra, “eg skal segja ykkur 
æfa-gamla sögu, sem hún amma mín sæla var vön að 
segja mér þegar eg var lítil telpa : 



114 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


“Einu sinni, fyrir langa-löngu, var óttalegt hall- 
æri um alt land. Sólin var svo skelfing heit, aS hún 
þurkaói upp allar ár og læki, og af því sem ekkert 
regn féll í marga daga, þjáSist fólk ógurlega af þorsta. 
Lítil stúlka og móSir hennar áttu heima í svolitlu húsi 
rétt við skógarjaSarinn, og þegar þær gátu ekki leng- 
ur fundiS neitt vatn aó drekka, varS veslings móSír 
litlu telpunnar veik af sótthita, og hún var altaf aS 
biSja um aS dreypa á köldu vatni, þangaS til litla 
stúlkan gat ekki lengur boriS þaS og tók litla tinsleif 
og hélt af staS alein út í dimma nóttina. Hún hélt 
áfram og áfram gegnum myrkviSinn og leitaSi alstaS- 
ar aS liltum læk eða uppsprettu, en hveigi gat hún 
fundiS vatn. Þá lagSi hún frá sér sleifina og baS til 
himnaföðurins um að hjálpa sér. Og þegar hún ieit 
á sleifina, hafði bæn hennar veriS heyrS, því hún sá 
hana fylta tæru, köldu vatni. 

Þó aS hún væri sjálf þyrst, örmagna, bragóaSi 
hún ekki á vatninu, heldur hljóp heimleiSis eins fljótt 
og fætur toguðu. Mitt á hlaupunum var hún orSin 
svo máttvana, aS hún hnaut um stein og hrasaSi. Þá 
fann hún hlýlega komiS viS höndina á sér og sá aó 
þaS var svolítill hvolpur, sem ýlfraSi ámátlega eftir 
dropa af vatni. “Mömmu minni mundi ekki líka að 
láta lítinn hvolp örmagnast”, sagði hún viS sjálfa sig 
og helti fáeinum dropum af blessuSu vatninu í lófa 
sinn og lét hvolpinn lepja, og samstundis hrestist hann 
svo viS aS hann stóS í fætur og gelti fram þakkir sín- 
ar af gleSi. 

Litla stúlkan hafSi ekki séS hvaS gerst hafSi um 
sleifina hennar, en hún hafSi skyndilega breyzt úr 
tini í silfur og hún tók meira vatn en áSur. Hún 
hljóp nú eins hratt og hún gat, því hún var svo 
fjarska hugsjúk um aumingja mömmu sína ; en áSur 
langt leiS stöSvaSi hana hávaxinn ferSamaSur, sem 
brosti inn í augu hennar, benti á skrælnaSar varir 



ALMANAK 1917 


115 


sér og rétti út höndina eftir sleifinni hennar. “Mamma 
mín mundi vilja láta mig víkja aS örmagna ferSa- 
manni,” sagSi hún, og hélt fram til hans sleifinni. Og 
alt í einu, meSan feróamaSurinn var aS drekka, 
breyttist sleifin úr silfri í gull, og gull-sleifin var fylt á 
barma. En litla stúlkan sá ekki þessi umskifti. 

Hún var örmagna og aS-framkomin, en ekki tók 
hún sér vatnsdropa sjálf. Hún fiýtti sér heim til aS 
gefa þaS mömmu sinni. Þegar hún bar þaS aS vör- 
um hennar, lauk hún upp augunum og hrestist og 
styrktist af nýju. Og þá sá móóirin litlu hugprúðu 
dóttur sína, og hún bar sleifina aS vörum barnsins, 
og meSan þærskiftu á milli sín hressandi vatninu bar 
til dásamlegt atvik : gull-sleifin breyttist í demants- 
sleif, alsetta glitrandi steinum. Þá virtist hún hef jast 
upp, upp, alla leiS á himininn. Og f jarlag rödd af 
himni sagSi blíSlega : “Blessaóur sé sá, sem gefur 
bikar af köldu vatni í mínu nafni. ” 

Og' nú, þegár viS horfum á þessar skínandi 
stjörnur, sem valda því aS “Demants-sleifin” glitrar á 
festingunni, skulum viS hugsa um þessa gömlu sögu 
um litlu stúlkuna og fallega ástar-viSvikiS sem hún 
afrekaði. 


Þý'Sing eftir Kamban. 



116 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Enn um Brasilíuferðir. 

Eftir Jón Jónsson frá Mýri. 


Eftir lestur greinar Þórkalls biskups Bjarnar- 
sonar: “Frá Grænlandi til Brasilíu, ” sem birtist í 
þessa árs Almanaki (1916),fann eg fólkiS aS máli sem 
nú er flutt frá Brasilíu til Kanada, og fékk dálitlar 
upplýsingar hjá því, um Brasilíufarana. Og birti 
hér þaS af þeim, semmér finst aS helzt mundi svala 
forvitni þeirra, sem bera enn rækt til þessa fólks, eSa 
eru fróSleiks þyrstir í þessa átt. En býst viS þeim 
fáum meSal lesenda Almanaksins, og verS því fá- 
orSur. 

FólkiS sem fór frá íslandi til Brarilíu áriS 186T 
var : GuSmundur GuSmundsson frá HalldórsstöSum 
í Reykjadal, og börn hans 4, Magnús, María, Ingi- 
björg og Jensína. Kristrún Siguróardóttir Magnús- 
sonar, frá Hólum í Laxárdal. Jóel Jónsson frá Sand- 
vík í BárSardal, kona hans Sesilía Andrésdóttir, og 
börn þeirra, Andrés, Jónas, Elín og Sigríóur. Bald- 
vin Jónatansson, og kona hans GuSný Jónsdóttir, og 
börn þeirra, Sigríóur, Karl og Sigurgeir úr BárSar- 
dal. Hallgrímur Þorkelsson, frá ViSikeri, og kona 
hans Anna Pálsdóttir, og börn þeirra, Páll, Vern- 
harSur, Sigtryggur, Þorkell og HólmfríSur. Sigríður 
Friðriksdóttir, ekkja Baldvins Jónatanssonar, á 
HrappsstöSuin í Bárdardal, og sonur þeirra Karl. 
Svo er Jens Jensson Buck. Sigurbjörn Jóakimsson 
Björnssonar frá HrappsstaSaseli viS BárSardal. Árni 
Kristjánsson Vigfússonar, (Ljósvetningur).— í Kaup- 



ALMANAK 1917 


117 


mannahöfn slóst í förina : Árni Kristjánsson Vig- 
fússonar, Söndal, frá Sunnudal í VopnafirSi, kona 
hans GuSrún Halldórsdóttir (systir Ágústs hómópata), 
og börn þeirra, Halldór og ValgerSur. Og Jón Sig- 
urSsson úr SkagafirSi? 

Jón þessi veiktist af kóleru, í Kútshöfn viS Ham- 
borg, og dó þar á sjúkrahúsi. SömuleiSis Árni Krist- 
jánsson, HólmfríSur Hallgrímsdóttir og barn sem 
GuSrún Halldórsdóttir fæddi þar. Vatn handa skip- 
inu tekió úr Hamborgarelfunni, og það taliS orsök 
veikinnar. Þetta tafSi ferSina mikiS, og gerSi hana 
ömurlegri. 

Af því fólki sem fór til Brasilíu hefir lifaS til 
skams tíma: Magnús (GuSmundsson) ísfeld og kona 
hans Elín Jóelsdóttir. Þau fluttu til Kanada 1905, 
með 9 börn, og búa suðaustur af Wynyard, Sask. 
En í Brasilíu eru: Andrés Jóelsson. Hann átti þýzka 
konu, sem nú er dáin. Átta börn þeirra lifa. Sig- 
ríSur -Jóelsdóttir og SigríSur Baldvinsdóttir, ekkja 
Sigurbjarnar, þeirra börn 7. Karl Baldvinsson 
(bróðir Sigr.) og kona hans ValgerSur Árnadóttir, þau 
eiga 5 börn. Sigurgeir Baldvinsson, kona hans 
þýzk, börn þeirra 7. Anna Pálsdóttir, Þorkell Hall- 
grímsson,kona hans þýzk-svissnesk, börn 7. Kristrún 
SigurSardóttir, maSur hennar Svíi, eiga 8 börn. 
Halldór Árnason Sönndal, kona hans frönsk, eiga 8 
börn. Jónas FriSfinnsson (sem fór 1863) átti þýzka 
konu, lifa 7 drengir þeirra. 

Dætur GuSm. frá HalidórsstöSum giftust tvær 
Dönum en ein ÞjóSverja, áttu allar börn. Fyrir 
nokkru lifðu tvær, 

Efnahag íslendinga í Brasilíu telur Brasilíu- 
Magnús líkan og hér í nýlendunni. Sumir hafi alt af 
veriS efna litlir og skuldugir, en þó komist neySar- 
laust af. ASrir vel efnaSir, en sumir orSiS ríkir, þó 



11 8 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


engir af landbúnaSi, vegna óhagfeldra landtökulaga, 
og stjórnarfyrirkomulagins. Telur þaS fólk mestan 
ókost Brasilíu. 


Löngun hefi eg til aS leiSrétta þaS sem mér finst 
rangt í áminstri grein biskupsins. Sagan um niSur- 
skurSinn á laugardaginn fyrir páska, er frá vorinu 
1822, en ekki 1859. En fyrir páskana var þá gefið 
mikiS af vió í BárSardal og víSar, þar sem náSist til 
hans ; sumstaSar öllum fénaSi. Tóskapur og smiSar 
sett alveg til síSu, og varS þetta nukió til liSs, hjá 
lægnaSar mönnum. A sumum bæjurn í Lundar- 
brekkusókn féll nokkuS af sauSfé, og afnot rír af 
kúm. En sumstaSar voru góS fénaóarhöld. ÞaS 
man eg vel að allar ær sem afi minn, Ingjaldur Jóns- 
son á Mýri, setti á haustiS áSur, voru meS lömbum 
um fráfærur. Hann skar aSra kúna sína seint um 
veturinn af heyjum. Og fyrstu lambám gefiS lítiS 
eitt af mat; og heyiS alveg gefiS upp. Var þaS eina 
skiftiS í búskap hans aS fyrningalaust yrSi. Þetta 
vor hjálpaSi Halldór á BjarnastöSum helst um hey í 
BárSardal. Skömmu síSar dó hann. Man ekki aS eg 
heyrði hann talinn hvatamann Grænlandsfarar. 
En FriSrik bróðir hans var einn, og Hálfdór Jóa- 
kimsson, sem bjó á Brenniási í nágrenni viS FriSrik, 
þegar Grænlandsför var mest rædd, aS minni mein- 
ingu. ÞaS meina eg aS væri nokkru fyrir 1859. Þá 
hafSi veriS venju lengur hafislaust viS landiS og 
böliS, sem af ísnum leiSir ekki eins minnisstætt. En 
jarðnæSisleysi, saurugur sveitakrítur o. fl., mörgum 
óánægju efni. Verið getur aS sumir hafi haft í huga 
Grænlandsför, þegar á Ljósavatnsfundinn kom ; en 
engin sönnun þess er þaS, þó þessir áminstu menn, 
(Hálfdór og FriSrik) væru meSal Brasilíufaranna. 
Mín meining er að margir fleiri en Einar í Nesi hafi 
vitaS um útflutning frá NorSurálfunni í ýmsar áttir. 



ALMANAK 1917 


119 


En þá var aS velja þá leiSina sem hagfeldust værí, 
Og þá kom Einar í Nesi meS sín miklu hyggindi og 
þekkingu, og hvatti menn til aS fá fríann flutning til 
Brasilíu, sem talið var aS stæði þá til boSa. Á þann 
hátt gat landiS losast viS efnalaust fólk, sem hafSi 
orSiS fyrir efnatjóni í harSindunum, af fyrirhyggju- 
leysi, jarSnæSisskort eSa öðru, sem ekki var létt aS 
ráða bót á. ÞaS man eg aS snemma var sagt aS Einar 
mundi ekki sjálfur hugsa til BrasilíuferSar, treysti 
ekki heilsu sinni að þola sjóferðina. Og sennilegt aS 
hann hafi ekki síSur hugsaS um hag þeirra sem eftir 
yrSu. 


í byrjun ritgcrSar þcssarar stcndur: “FólkiS scm fór frá íslandi til Brasi- 
líu árið 1863”, —á að vcra 1873. 


LEIÐRÉTTINGAR. 

í Altnanakinu 1914 bls. 72, cr í ættfærslu fyrri konu Sigurgeirs Pétursson- 
ar. afi hennar nefndur Jón f. Jónas. Og Anna síðari kona Sigurgeirs var 
Jónsdóttir frá Mýri, systir Jóns í Mjóadal, bróÖurdóttir Sigurðar á Gautlönd- 
um, föÖur Jóns þar alþingismans. Börn Ásmundar Davíðssonar og Guð- 
nýjar Jónsdóttir á Stóruvöllum, og börn Jóns og .Aðalbjargar í Mjóadal voru 
systkinabörn í báðar ættir. Sjö þau Mjóadals systkinni fluttu vestur um haf, 
Á 65. bls. cr Páll, langafi Jóns Metusalemssonar, talinn Guðlaugsson, en 
hann var Ásmundsson, bróðir Gísla, afa Einars í Nesi og Herdísar, konu Davíðs 
á Stóruvöllum í Barðardal. 

Jón JÓnsson frá Mýri. 


í Almanakinu fyrir 1916 segir að Magnús póstur Hallgrímsson, bróðir 
Helgu, konu Jónasar Jónassonar, prentara við íslendingafljót hafi “dáið í Pem- 
bina fyrir fám árum”, en það er rangt, hann dó við íslendingafljót 1890. 

Misprentast hefir og heiti eins af sonum Sigurðar Sigurbjörnssonar í Ár- 
nesi, er hann nefndur Friðjón, en heitir FruSgeir. 

í byrjun kaflaus um Benedikt Arason hafa línurnar ruglast og er góðfús 
lesari beðinn að lesa í samhengið. 



.120 


ÓL.APUR S. THORGEIRSSON: 


Sumarliði Sumarliðason, gullsmiður. 

Eftir Friðrik J. Bergmann. 



Sumarliða gullsmiö SuhiarlitSasön má óhætt telja í hópi 
hinna merkustu Vestur-íslendinga. Hann er nú orðinn 
maður há-aldra'Sur, hefir þrjá um áttrætt, á heirna vestur 
á Kyrrahafs-strönd, í dálitlum bæ nálægt Seattle í Washing- 
















ALMANAK 1917 


121 


ton-Tiki, sem heitir Tumwater, og er nú orðinn blindur. 
Til Vesturheims mun hann hafa komið áriö 1884, og settist 
að í litla þorpinu i Noröur-Dakota, sem kent er við GarSar 
vSvafarsson, þann er forSurn fann ísland. Þegar hann kom 
vestur, átti hann þegar langa og söguríka æfi aS baki. Hann 
hafSi veriS víðförulli utan íslands flestum öSrum, hafSi 
ferSast um NorSurlönd og veriS þar á ýmsum stöSum lang- 
dvölum. Hann hafSi safnaS mikilli þekkingu og kunnáttu 
bæSi í smiSurn, jarSrækt og fiskiveiSum, og verið sannur 
frömuSur allra framfara, hvar sem hann náSi til á ættjörS- 
inni. Um þetta var honurn manna bezt sýnt. Hagleiks- 
maSur hefir hann alla æfi veriS með a|brigSum, sannur 
völundur í alls konar smiSa greinum, og einn þeirra manna, 
sem á alt lagSi gjörva hönd. Auk þess var jarSrækt og 
hvers konar nýjar umbætur og tilraunir í þeirri grein, eftir- 
læti hans. Hann reyndi þar ýmislegt, sem aSrir menn létu 
sér ekki hugkvæmast, og hepnaSist oft ágætlega. Eftir aS 
hann hafSi náS sv’o háum aldri, aS flestir éru seztir í helgan 
stein og hættir aS hugsa og starfa, hafSi hann aldintrjáa 
rækt fyrir stafni, sem þótti svo aSdáanleg, þarna í Eden 
aldinaræktarinnar á Kyrrahafsströndinni, aS Euther Bur- 
bank-f'élagiS, sem frægst er í Bandaríkjum, veitti trjárækt- 
arstörfum hans eftirtekt, gerSi hann að heiSursfélaga og 
sæmdi verölaunum. En þá var sjón hans aö bila, svo þessi 
starfsami hagleiksmaSur, sem sí-starfandi hefir verið alla 
æfi, meS hugann fullan af alls konar umbóta hugsjónum á 
ótal sviSum, varS aS leggja verkfærin frá sér og setjast aS, 
eftír sitt langa dagsverk. ,Hann á ágæta og umhyggjusama 
konu, Helgu Kristjánsdóttur aS nafni, sem hefir veriS hon- 
um traustasta meðhjálp og borið velferS hans og sæmd fyrir 
brjósti seint og snemma, meö frábærum dugnaSi og ástúS. 
Börn hans eru hin mannvænlegustu, sum heima, yngsti son- 
urinn meS frábærar gáfur viS nám og fulIorSin dóttir, sem 
er ágætlega mentuS kenslukona, — sum gift og búandi í ná- 
grenninu, svo þaS er ekki fáment kring-um þenna prúSa 
öldung. Ber fjölskyldan öll dæmafáa lotningu fyrir honum, 
eins og hann líka á margfaldlega skilið. SumarliSi hefir á- 
valt veriS maður með höfSingslund, prúSmenni hiS mesta i 
umgengn> á mannamótum, skýrleiksmaSur hinn mesti og 



122 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


svo fjölfróður, aö yndi hefir veriö viS hann aö tala. 

AS langri æfi liðinni, hefir slíkur nia'öur frá mörgu aö 
segja, þeim til fróöleiks og gagns, sem yngri eru. Þess 
vegna seildist Almanakið til hans og bað hann nú að S€gja 
sér í rökkrinu eitthvað af endurminningunum mörgu, sem 
hann geymir sér í huga. Dóttir hans, Halldóra kenslukona, 
hefir veriö svo góö, bæöi fööur sínum blindum, og fróöleiks- 
eískum lesendum Almanaksins, aö færa frásögu hans í let- 
ur, og sá, sem þetta ritar, yfirfarið, afritað og fært 
í stílinn: En að lang-mestu leyti eru þetta orð öld- 
ungsins sjálfs, eins og bezt var hægt, með þeim-tækjum, sem 
fyrir hendi voru^ að ná þeim af vörum hans. Þykist eg 
þess fullv'ís, að lesið verði og veitt eftirtekt, bæði nær og 
fjær. Sumarliði gullsmiður Sumarliðason í Æðey mátti 
heita nafnkunnur maður um alt ísland, er hann fluttist ti! 
Vesturheims. En nú Iátum við hann sjáfan segja frá. 

1 . 

Uppvöxtur og œska. 

Eg, Sumarliði Sumarliðason, er fæddur 23. febr. 1833 
í Skálholtsvik í Hrútafirði í Strandasýslu. Var 'mér komið 
til fósturs í Bakkaseli í sömu sveit með hjónum, er hétu 
Gísli Jónsson og Sigríður Bjamadóttir. Rann eg þar upp 
eins og fífill í túni og dvaldi þar hátt á fjórða ár. Var þá 
Sigríður fóstra mín orðin ekkja; þeim hjónum hafði ekki 
orðið barna auðið. Fluttist þá fóstra mín með mig og litla 
búið sitt vestur á Kollabúðir við Þorskafjörð, tll föður 
míns. Má geta þess, að Kollabúðir eru hinn gamli þing- 
staður Vestfirðinga-fjórðungs i fornöld Sjást þar marg- 
ar búðartóftir, eins og á Þingvelli. Liggja tveir aðal þjóð- 
vegir upp frá bænum, annar, sem nefnist Kollabúða heiðar- 
v'egurinn, sem liggur til Strandasýslu, en hinn yfir Þorska- 
fjarðarheiði til ísafjarðarsýslu. Ólst eg þar upp á vegum 
fóstru minnar, með líkum hætti og venja var til á fátæku 
bændabýli. 

Átta vetra var eg orðinn fluglæs, gat þulið Hryggjar- 
stykkju—svo kallað safn af Noregskonunga sögum—-spjald- 
anna á milli og hafði mlikið gaman. af Var það fvrsta bók- 
in. sem eg eignaðist. Barnalærdóminn var eg 'aúan búinn 



AL.MANAK 1917 


123 


að læra níu vetra, svo aö eg gat fariS meö allar innvitnanir 
laukrétt, og þess utan eitthvað ofurlítið i reikningi. Aftur 
var minna um það, að mér væri kent að skrifa. Einhv'ern 
tíma á sjöunda ári eignaðist eg stafrófið. Var það ferða- 
maður, sem skrifaði og gaf mér, er hann var veðurteptur á 
Þorskafirði. En pappír hafði eg ekki annan, en óskrifuð 
sendibréfa brot. Góða fjaðurpenna lærði eg snemma að 
skera. 

Þegar á þessum barnaárum, á skeiðinu frá sjö til átta 
ára, held eg, að mér hafi smám saman skilist,*að allar leiðir 
til skólamentunar væri mér lokaðar. En þá kom þeim mun 
meir í Ijós löngunin til að fá einhverja þekkingu á smíðum. 
Fór eg snemma að bera mig eftir henni og verja öllum tóm- 
stundum til að þokast þar eitthvað i áttina. 

Vorið 1844 fluttist mislingasótt til íslands og æddi um 
land alt, með margs konar meinum og kvillum, sem hún 
v'analega hefir í eftirdragi. Allir á heimilinu lögðust í eina 
dyngju og var eg sjálfur einn hinna fyrstu. Eftir fjögurra 
daga legu, varð eg þó að fara á fætur til að takast á hendur 
að sitja yfir fé. Sumarið v’ar mjög rigningasamt og átti' 
eg oft slæma daga. Var hvað ofan í annað veikur af kvillum, 
sem mislingasóttinni fylgja. Var mér þá oft og einatt 
brugðið um leti, þó eg gæti ekki að gert. Gekk það svo. 
þar til um haustið, nokkuru eftir réttir, einn kaldan morgun, 
er fé var tekið frá til slátrunar, að eg féll niður svo mátt- 
vana, að mig varð að bera heim. Var eg þá rúmfastúr í 
átta vikur, og af þeim tíma lá eg með óráði í hálfan mánuð, 
svo eg vissi ekkert til mín. Þegar eg raknaði úr því roti, 
fór mér smám saman að létta, en. mjög illa var eg útleikinn, 
heyrnarlaus og sjónlítill; misti eg þá alt hár af höfði, en 
komst nokkurn v’eginn til heilsu um vorið. Þá var maður 
þar í sveitinni, að búa út skip, dálítinn sexæring, til fiski- 
veiða vestur i sveit, veiðistöð fyrir vestan Látrastað, sem 
Látur kallaðist. Var það afráðið, að láta nrg fara með 
skipi þessu sem hálfdrætting, og var eg allfús til farar. 
Þegar i veiðistöðina kom og fiski byrjaði á handfæri, reynd- 
ist eg svo fisksæll, að eg var tekinn til hlutar. Alt gekk 
bærilega og kom eg heim heilu og höldnu, dálítið rogginn af 
sjómenskunni. Það sumar var eg við heyvin.nu. Um haust- 



124 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


ið komu eyjarmenn til fjárkaupa og skuldheimtu upp í sv'eit- 
irnar. í þeirra hópi var maSur að nafni Jón Eyjólfsson, 
siifursmiöur frá Svefneyjum, alkunnur dánumaöur. Á 
heimför minni úr fiskiverinu haföi eg komiö heim til hans 
um voriö, og keypti eg af honum silfurslaglóö. Kom hann 
i Kollabúöir i fjárkaupa ferð noröur til Strandasýslu. Var 
hann góöur kunningi fööur míns. Barst þá eitthvaö i tal á 
rnilli þeirra hagleiksnáttúra mín. Voru honum sýndir 
nokkurir smíöisgripir, sem eg haföi gert. Eeizt hon- 
um þá svo á, aö eg myndi vera hæfur til frekara náms. 
Og er hann kom aftur að noröan úr fjárkaupaför sinni, tók- 
ust mikiar bollaleggingar um það heima, að hann tæki mig 
um tíma næsta vetur. Átti eg að gefa meö mér níu mörk 
um vikuna, fyrir fæöi og þjónustu. Nú voru góö ráö dýr, 
því ekki var aleiga mín þá meiri en fimm spesíur (=5 doll- 
ararj, er fóstra mín hafði geymt. En samt vildi eg á þetta 
hætta, í vön um að einhver úrræöi kynni aö verða. Á jóla- 
föstu fór eg út í Svefneyjar, fyrsta sinni úr föðurgarði. 
Var eg þar í fjórar vikur og fór allvel á öllu. 

Hér verö eg aö bæta inn i ofurlítilli sögu um ófyrirséö 
happ. Á þeim tímum var þaö títt, að halda úti skipum til 
hákarlaveiða á vetrum. Svefneyingar höfðu eigi mannafla 
nógan til háseta, en réöu menn úr næstu eyjum. Þegar for- 
mönnum sýndist legu-veður, var flagg dregið upp á háa 
stöng, sem merki þess, að nú skyldu hásetar koma þegar í 
stað. Þenna vetur bar það við, aö hásetar voru kallaðir, 
en komu ekki einhverra hluta vegna. Var þá afráðið, að 
taka minna skip, og menn til háseta, sem ekki höfðu áður 
verið ráðnir. >í þeirra tölu var eg. í svaðilför þessa var 
eg búinn út sem bezt mátti verða. Veiðin hepnaðist vel, en 
var harðsótt, og eftir tvo sólarhringa var alt komið heim, og 
var aflinn sextán spesiur í hlut, og bið eg menn að muna, að 
spesían jafngilti einum amerískum dollar. Hlut minn fekk 
eg að eiga. Greiddi þetta furðanlega úr fjárþröng minni, 
þó ekki væri um mikla upphæð að ræöa. 

Fyrir páska fór eg heim aftur og tók við vanalegum 
heimilisstörfum, skepnuhirðingu og viðarkolagerð. Mikils 
þurfti við af viðarkolum á þeim árum, til Ijáasmiðís, og 
dengingar m. fk Næsta ár gerðist sama sagan nærri því 



ALMANAK 1917 


125 


upp aftur. ÞaS vor reri eg á skipi kennara míns vorver- 
tíöina undir Jökli. Eg komst í hákarlalegur af sömu orsök- 
um, En þá vildi kennari minn ekki missa mig frá smiöun- 
um, nema meö þvi móti, aö hann fengi hálfan hlut. Varð 
minn hlutur í þaö sinn fjórtán spesíur. Var nú smíöa- 
kenslunni lokiö, því kennari minn fluttist þaö ár aö Veri 
í Mýrasýslu, og settist þar aö. Naumast þarf eg að geta 
þess, aö eg á þessum árum v'arði öllum stundum, sem eg 
gat fengiö, til smíða. Gerði eg þá mest smíðatól handa 
sjálfum mér, þvi efni voru litil að kaupa. 

Nú er stutt yfir sögu að fara. í þau sjö ár, sem liðu 
frá því er eg tók að smíða fyrir sjálfan mig á Kollabúðum, 
unz eg sigldi til Kaupmannahafnar, var staða mín á þessa 
leið: Eg vann öllum stundum hjá föður mínum og veitti 
heyverkum forstöðu meö honum. Alla .aðra tíma stundaði 
eg smíðar mínar, aflaði mér smám saman góðra smíðatóla 
og allrar sjálfsmentunar í iðn minni, sem mér var unt að 
ná í. Hafði eg mest not danskra bóka, sem eg útveg- 
aði mér. 

Dönsku-námi mínu v'ar þannig farið, að Jokkum gamli, 
faðir sira Matthíasar, gaf mér nýja testamenti á dönsku. Á 
eg það enn sem annan minjagrip. Með því að lesa það og 
brjótast gegn um það með íslenzka nýja testamentinu ann- 
ars vegar, komst eg furðu-fljótt niður í málinu, mér til 
góðra nota, og um leið kyntist eg þeirri bók betur, en eg 
hefði annars gert. 

Aðsókn til mín og pantanir á smíðum mínum fóru ár- 
lega vaxandi úr ýmsum áttum. Seinni árin varð eg að taka 
mann til að vinna hjá föður mínum, til þess að geta stundað 
smíðar árið í kring. Síðustu árin tók eg efnilegan pilt vest- 
an úr Dýrafirði til að kenna smíðar. Margra smá-atriða 
gæti eg minst frá þessum tíma æfi minnar, en tíminn og 
rúmið leyfa ekki ofmikla mælgi. 

2 . 

Jafnaldrar studdir til nqms, er síðar verða frœgir menn. 

Árið 1855 ætlaði eg að sigla, en sökum anna og ýnisra 
málefna, sem eg hafði með höndum, gat ekki af því orðið 
þá. Næsta ár var eg betur búinn að búa mig undir ferðina. 



126 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Var þaS fyrsta áriö, sem gufuskip fluttu póst milli íslands 
og Danmerkur. Ásetti eg mér aö sigla með því póstskipi 
um haustið. Vil eg geta þess, að það sumar voru margir 
erlendir ferðamenn á íslandi, á meðal þeirra doktor og pró- 
fessor Maurer frá Muenchen, íslandsvinurinn mikli. Ferð- 
aöist hann meðal annars um Reykhólasveit, mest til að skoða 
sógustaði, sem Gullþórissaga, öðru nafni Þorskfirðinga- 
saga, getur um. Var hann að undirbúa útgáfu hennar á 
þýzku. Var eg fenginn til að ferðast með honum þrjá daga, 
til að skoða sögustaði þessa. Hann var hið göfugasta ljúf- 
menni og talaði íslenzku furöu-vel. Barst þá í tal, að v'ið 
mundum hittast aftur á ferðinni til Danmerkur um haustið. 
íslenzkir mentamenn voru einnig á ferð um sumarið (1856). 
Var Guðbrandur Vigfússon, sem mér var að góðu kunnur, 
einn meðal þeirra. Starfsemi minni út á við í félagslífinu 
og þess mannorðs, sem eg hafði aflað mér, ætla eg ekki að 
minnast. En hafi eg nokkurs staðar verið vel kyntur, 
hugsa eg það hafi verið í Reyþhólasveit. Vil eg nefna eitt 
dæmi þess, að ofurlítil afskifti haföi eg á þessum árum af 
lífinu fyrir utan mig. 

Þegar Björn heitinn Jónsson, sem síöar varö ráðherra, 
byrjaði nám sitt hjá síra Ólafi Jónssyni á Stað á Reykja- 
nesi, varð eg fyrstur til þess að safna dálitilli fjárupphæð 
hjá ungum mönnum, honum tij aðstoðar. Faðir hans, Jón 
í Djúpadal, var góður vinur minn. Einnig safnaði eg til 
lítilfjörlegrar gjafar til Jóns S : gurðssonar, sem honum var 
send. Skrifaði eg grein í Þjóðólf,—hvöt til íslendinga, aö 
gefa meiri gaum hinu göfuga lífsstarfi hans, sem þá v'ar 
hafið og eg var svo hrifinn af. Einnig minnist eg með 
feginleik hinnar hörðu baráttu minnar þá tvö seinustu árin, 
með að stuðla til þess, að Matthías Jochumsson kæmist til 
menta. 

Þóra, móðir Matthiasar, var systir síra Guðmundar á 
Kvennabrekku. Með miklum erfiðleikum gat hún fengið 
bróður sinn til að taka Matthías til undirbúnings kenslu 
undir skóla. En í stað þess að kenna Matthíasi latínu og 
annan, skólalærdóm, reyndi hann að gera fjósamann úr hon- 
um. Svo fór um sjóferð þá. Eftir það komst Matthías út 
í Flatey, til að læra verzlunarstörf, og komst hann svo langt, 



ALMANAK 1917 


127 


aö hann för i “spekúlantstúr”, sem aSstoöarmaöur, og gafst 
býsna vel. En^brátt komst þaS samt í ljós, aö ekki átti 
hann með réttu heima á þeirri hillu. Honum var menta- 
leiSin lífsskilyrSi. En bæSi var sú leiS févana manni all- 
erfið, og árin of mörg liSin, svo nær því var í ótíma komiS. 
Fór eg þá út í Flatey aS kveSja vini mína, en meS fram til 
aS ganga úr skugga urn, hvort ógjörlegt væri, aS hjálpa 
Matthíasi. Reyndi eg til aS leggja fram alt, sem eg átti, til 
aS fá síra Eirik Kuld og Brynjólf Benediktsson til þess aS 
taka Matthías aS sér. Eg hafSi meS mér 50 spesíur, sem 
lítinn vísi til aS byrja meS, vitandi vel, aS ef göfugmenniS 
Brynjólfur Benediktsson fengist til aS veita fé þessu viS- 
töku, v'æri spiliS unniS. Þetta tókst. Hann tók viS pening- 
unum, og innsiglaSi pokann og gaf mér “Bevis” fyrir, sem 
eg á enn. Var þaS stílaS svo, aS fé þessu skyldi verja til 
skólamentunar handa Matthíasi. Næsta haust fekk eg þá 
fregn til Hafnar, aS Matthías væri seztur í 4. bekk í Reykja- 
víkur latínuskóla. 

3. 

Kaupmannahafnardvöl. 

Þegar hljóSbært varS um fyrirætlan mína meö aS sigla, 
fór aS losna um fleiri unga menn. Á meöal þeirra var Þor- 
lákur Jónsson, sonur síra Ólafs, og Stefán Benediktsson frá 
Brjánslæk. Peningar þeirra voru sendir mér, forsiglaSir, 
til umsjónar og flutni.ngs til eftirlitsmanna þeirra í Kaup- 
mannahöfn. 

Alt var nú til farar búiS. FerSamennirnir lögSu af 
staS til Reykjavíkur meö góSum fylgdarmanni. Þrettán 
merkustu menn, sveitarinnar fylgdu okkur á enda sveitar- 
innar, og þrír af þeirn alla leiS til Kjartanssteins í Svínadal. 
í þeim hópi v'ar síra Matthías, sem eg kvaddi þar. 

FerSin til Reykjavíkur gekk slysalaust. Fám dögum 
eftir aS viS vorum þangaS komnir, kom gufuskipiS Arcturus. 
LagSi þaS af staS meö okkur litlu síSar, og nokkura feröa- 
rnenn fleiri. Þeir prófessor Maurer og GuSbrandur Vig- 
fússon voru í förinni. Gekk ferSin allvel til fyrsta viS- 
komustaSar í Færeyjum, og svo þaöan og til Skotlands. En 
á Leith-firSi vildi þaS slys til, aS skrúfan brotnaöi, og 



128 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


komst skipiö meö naumindum til Leitb. Þar varö þaö að 
l‘ggj a í átta daga til viðgerð'ar. Var þetta illur grikkur 
fíröaáætlan okkar, og sumum slæmur kostnaöarauki, því 
enga aðhlynningu var aö fá á skipinu, nema rúm til að sofa 
í. Þeim prófessor Maurer og Guðbrandi var að þessu eng- 
inn ami, því nú gafst tækifæri til að skoða sig um í hinni 
fögru borg, enda var tíminn notaðtir. Á hverjum rnorgni var 
gengið upp í borgina árdegis, og var alt skoðað, sem nokk- 
urs þótti um vert í Edinborg og umhverfum hennar. Þótti 
mér þar margt, sem fyrir augun bar, býsna nýstárlegt, því 
alt af þreytti eg gönguna með foringjun.um. Mesta rneinið 
þótti okkur, að suma daga var svört niðaþoka, svo ekkert 
varð séð frá sér. Var þá mestu af tímanum varið til þess, 
að skoða forngripasafnið og bókasöfn, og ýmislegt annað 
þeirrar tegundar. 

Þegar er lokið var aðgerð skipsins, var lagt af stað til 
Kaupmannahafnar. Litlu eftir hádegi lagðist skipið við 
bryggjuna. Kom þá heill hópur íslendinga, að fagna komu 
þess. Þekti eg að eins fáa þeirro. Nokkuru eftir að við 
vorum allir komnir á land, og urn það bil að hóparnir ætluðu 
að fara að tvístrast, kom boð frá prófessor Maurer, að hann 
ætlaði að hafa samsæti á gistihúsi einu skamt frá, og bauð 
hann öllum íslendingum, er koma vildi. Samsæti þetta fór 
fram með miklum fagnaði, rnatur og drykkur ríkulega fram 
reitt, ræðuhöld og ýmsar skemtanir. Kyntist eg þar mönn- 
um ekki svo fáum. 

Við félagar fengum okkur náttstað um kveldið, og 
geymdum til næsta dags, að heimSækja Jón Sigurðsson og 
skila honum sendingunum af mér. Daginn eftir fengum við 
Þorlákur Jónsson fylgdarmann út til hans. Ætla eg ekki 
að reyna að lýsa þeim viðtökum, sem við fengum hjá hon- 
um. Betur gat ekki faðir tekið börnum sínum. Settist 
Þorlákur þar að hjá föðursystur sinni, frú Ingibjörgu. En 
eg afréð að leita bráðabyrgðahælis hjá gullsmiðs-meistara 
islenzkum, Jóni Arngrímssyni að nafni. Hafði hann í læri 
íslenzkan pilt frá Reykjavik,. Magnús að nafni, sem kominn 
var að því að taka sveinsbréf, og var kunnugur vel í bor-g- 
inni. Hann var einnig undir umsión Jóns Sigurðssonar. 
Eg tók á leigu lítið herbergi þar skamt frá. 



ALMANAK 1917 


12fc 


ABal-i8nin, sem stunduð var á verkstæði þessu, var í 
því fólgin að smíSa úrkassa og gera við þá. Þótti mér 
gott aö taka vinnu þar um tíma, því þessari iðn var eg þá 
ókunnur. En aSal-ætlunarverk mitt var aS læra dönsku. 
Gekk þaS lakara en eg vildi, því þarna á verkstæöinu var 
venjulega talað alls konar hrognamál, sem hvorki var ís- 
lenzka né danska. Samt leiö ekki á mjög löngu, aö eg gæti 
fariö aö fleyta mér í málinu og rata um borgina fylgdar- 
laust. Kyntist eg þar mörgum íslendingum, sem voru þar 
búsettir, flestum, sem mig á annaö borö langaði nokþuö til 
aö kynnast. Var þaö líka mér til meir en lítillar hjálpar í 
þessu, aö öölingurinn Jón Sigurösson bauö mér meS á- 
lierzlu aö heimsækja sig sem oftast, einkum á kveldum, þeg- 
ar hætt var vinnu. Þá væri hann oftast heima og hefði 
oft gesti, sem gott væri aö kynnast. Eg varö að játa, áö eg 
fyrirv'arð mig aö þiggja slíka góðvild endurgjaldslaust. En 
um leið verö eg aö játa þaö nú, að eg minnist kveldstund- 
anna mörgu úti hjá Jóni Sigurössyni sem hinna sælustu 
kveldstunda æfi minnar. 

4. 

Lífstefna í stórborg og smábœ. 

Nú er að minnast meö nokkurum oröum á æfiferil minn 
og lífsstefnu þau þrjú ár, sem eg dvaldi í þetta sinn í Kaup- 
mannahöfn. Þar sem eg leitaöi dv'alar á verkstæöum, var 
eg tekinn sem sveinn utan úr sv'eitum. Helzt leitaöi eg á 
þau verkstæöi, þar sem unnið var aö smjöum, sem eg var 
ókunnugastur. Lagöi eg þess vegna enga áherzlu á, aö 
vinna fyrir háu kaupi, heldur aö fá sem bezta þekkingu á 
því, sem hugurinn stóö mest til. Þegar eg haföi nokkurn 
veginn fullnægt þessari löngun minni, réöst eg til vinnu um 
lengri tíma, þar sem mér féll bezt í geð. Seinni árin, eink- 
um hiö síðasta, haföi eg verkstæöi fyrir sjálfan mig, og 
vann þá, þegar mér sýndist. Úrsmiös kunnáttu mína ööl- 
aöist eg mest á þann hátt, aö eg kyntist högum úrsmiðs- 
sveini. Bjuggum viö saman nálega heilt ár, höfðum dálítiö 
verkstæöi heima hjá okkur og lögöum lag okkar saman. 
Vann eg á þessu v’erkstæöi okkar í öllum tómstundum 
mínum frá ööru. 



1.30 


ÓLAFUR S. THORGBIRSSON: 


Þá er aö minnast skemtistaðanua í Kaupmannahöfn. 
Þeir eru ávalt ofarlega í huga ungra manna, sem þangað 
lcöma til lengri e'öa skemri dvalar. Enda hefir Kaupmanna- 
höfn lengi verið nefnd: “Parísarborg Noröurlanda.” Víst 
er um það, aö úr mörgu er aö velja, sem bæöi er nytsamt og 
gott. Þar er meðal annars félag eitt, stórt og umfangs- 
mikið, sem nefnist "Industri-foreningen”; meðlimi hefir fé- 
lag þetta í þúsundatali, bæði í borginni og -út um alt land. 
Inngangsgjald í félagið var fjórar spesíur um árið, og er 
það lítið meira en ársrit félagsins kostaði, sem út kom fjór- 
um sinnum á árk Á félagið stórhýsi eitt mikið og veglegt. 
Neðst i stórhýsi þessu er salur fyrir fjölda áheyrenda, með 
sætum bæði niðri og upp undir lofti. Voru þar fyrirlestrar 
fluttir um alls lconar nýjar uppgötvanir samtíðarinnar. 
Sýningar voru þar einu sinni í viku á alls konar nýjum 
iðnaði, og skrautmunum, sem vert þótti að sýna. 

Á fyrsta og öðru lofti eru bókasöfn og lestrarstofur og 
mórg smærri herbergi, þar sem menn geta setið og skemt 
sér við lestur bóka og blaða. Smávegis dægradvöl er þar 
líka, margvísleg töfl og fieira þess konar, en spil ekki. 
Þarna geta menn setið sér til fróðleiks og skemtunar í be’zta 
hita, þangað til klukkan tiu á kveldin. Bækur getur maður 
einnig fengið lánaðar heim til sín, til ákveðins tíma, og 
fleiri þægindi eru í sambandi við þessa þjóðþrifastofnan> 
Klukkan sex á hverju kveldi voru salir þessir opnaðir. í‘ 
félag þetta lét eg innritast þegar fyrsta árið, sem eg var \ 
Kaupmannahöfn. Á engum stað í borginni eyddi eg eins 
.nörgum kveldum eins og þessum. Kyntist eg þar mörgum 
góðum mönnum, sem eg hefði farið algerlega á mis við, ef 
eg liefði eigi komið þarna nema sjaldan. Fátt varð eg var 
við af íslendingum í félagi þessu. 

Tveim storbændum, sem heima áttu úti i Amager, kynt- 
ist eg, og buðu þeir mér stundum heim til sín á sumrin. 
Hiafði eg af því mikla skemtan og aflaði mér um leið fróð- 
leiks um landbúnað i Danmörku. Stöku sinnum fór eg út 
í Tivoli, hinn fræga skemtigarð Kaupmannahafnar, einkum 
á kveldum, er eg var í fylgd með góðum samlöndum mín- 
um. Á leikhúsin fór eg einnig stöku sinnium, einkum kon- 



ALMANAK 1917 


131 


unglega leikhúsiö, þó aldrei nema einhver góöur kunningi 
minn byöi mér eða eg honum. 

Fáeinum sinnum heimsótti eg stúdenta á Garði. Þekti 
eg suma þeirra að heiman, sem alist höfðu upp meö mér, til 
dæmis Gest heitinn Pálsson og fleiri. Var eg ætiö velkom- 
inn gestur hjá þeim, en aldrei fengu þeir mig með sér út í 
bæinn á kveldum. Þorlákur Jónsson, ferðafélagi minn til 
Kaupmannahafnar, var eini maðurinm, sem eg fór út í bæ- 
inn með. Hánn kom ávalt til mín, þegar hann fekk bæjar- 
leyfi, til að fá mig með sér, og varð eg þess aldrei var, að 
Jóni Sigurðssynii mislíkaði. Héldum viö þeim sið, þangað 
til hann fór til Englands. 

Það, sem eg helzt get talið að eg eyddi fé til að ó- 
þörfu, meðan eg var í Kaupmannahöfn, eöa sniöi mér ekki 
stakk eftrr vexti, v'ar að mig langaði ávalt til að hafa rúm- 
góð herbergi, svo eg gæti boðið kunmingjum minum, sem 
heimsóttu mig, eitthvað, sem stytti þeim stundir, svo við 
þyrftum eigi að fara út í borgina til þess. Magnúsi Eiríks- 
syni bauð eg oft á veturna heim til mín, einu sinni í viku, og 
hafði ætíð mikla skemtan af, þó okkur kæmi ekki saman í 
trúarefnum. Sökum þess var oftast alt látið liggja í þagn- 
argildi í sambandi við þau, bæði við hann og aðra. Sein- 
asta vorið, sem eg var í Kaupmannahöfn, fór eg að búa mig 
undir heimferð um sumarið, helzt með þeirri hugsan, að 
hverfa' aftur um haustið. Tók eg þó heim með mér dálítið 
af smíðatólum og smíðaefnum, helzt til úra. Tók eg mér 
fari með seglskipi til Stykkishólms, því um gufuskip var ekki 
að tala, nema til Reykjavíkur, og engar ferðir krinig um 
landið. 

Eerðin gekk seint, en sæmilega vel. Var eg í Stykkis- 
hólmi nokkura daga hjá kunningjum mínum. f>aðan fór eg 
til Flateyjar og Svefneyjar og upp að Stað á Reykjanesi í 
gömlu sveitinni minni, til að finna þar vini og vandamenn, 
föður og systkini, og til að líta efíir munum, sem eg skildi 
þar eftir, smíðatólum og fleiru. Fór eg þaðan eftir nokk- 
ura dvöl norður á ísafjörð. Eg þarf naumast að geta þess, 
að alls staðar var mér vel tekið. Meðal annara erinda á 
þessu freðalagi, var að finna smáskulda- heimtumenn, sem 



132 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


tekist höfSu á hendur þaö starf fyrir raig, þegar eg fór af 
Islandi, og haföi þaö .yfirleitt ekki gengið sem greiSast. 

Fyrir bænastað margra vina minna og tilboS um.nægi- 
lega vinoiu, hvarf eg frá .þvi aö fara utan um hausti'S, eftir 
að hafa rækilega íhugaö allar ástæöur, en settist aS í s.taS 
þe.ss og tók. til starfa. Mest var þaS úrsmíSi og .aSgerSir, 
sem eg lagöi stund á, þaS . sem eftir var sumars og næsta 
vetur, því smíSatól mín, hvorki þau, sem eg skildi eftir á, 
KollabúSum né KStykkishölmi, gat eg fengiS fyrr en .seint 
um haustiS og sum ekki fyr en næsta vor. 

Snemma næsta vor leigSi eg í félagi viS annan rnann 
1 úmgott hús, sem autt st.óS á ísafirSi. Setti eg þar upp 
rúmgott og bjart verkstæSi niöri, en bjó uppi á lofti, og tók 
til aS smíSa þar. Tveim piltum var búiS aS koma niöur 
hjá inér til smíöanáms og áttu þeir aS koma seinna um 
suriiariS. En þá kom ofúrlítil lykkja á leiöina. 

Þorlákur, gamli féiági ininn, kom frá Englandi meS 
fimtíu lesta skip, fermt aíls konar v'arningi, nema áfengi, er 
honuin var trúaS fyrir aS selja á íslandi. FerSinni var aS- 
alléga heitiS til Boröeyrar á HrútafirSi. En erind : .S til 
ísafjarSar var aS fá mig aS fara meS sér og verá sér til 
aSstoSar. Um þetta faiist mér eg ekki geta neitaö honum, 
þó mér kæmi þetta næsta illa. ViS seldum dálítiS á ísa- 
firSi. Hann fór meS skipinu til BorSeyrar, en eg fór hraS- 
fari landveg þangaS. Verzlanin á BorSeyri gekk heldur 
vel. Alt uppselt og borgaö. BæSi fastaverzlaninni og 
lausakaupmönnum, sem þangaö komu, var illa v;S okkur. 
En flestum viSskiftamönnum okkar þótti vænt um okkur. 
Eg hafSi skemtan af verzlunarför þessari. P'ekk eg aS sjá 
marga gamla kunningja og eienaöist marga nýja. AS lok- 
inni verzlunarförinni fór Þorlákur vestur á StaS á Reykja- 
nesi, aö finna föSur sinn, síra Ólaf. En eg varS eftir á 
skipinu og fór meS því til ísafjaröar. ÞaS mótlæti hrept- 
um viö, aS skipiS, þegar þaS var nýkomiö af staS, rendi 
upp í norSangarS, sem stóS yfir í þrjár vikur, og vorum viS 
allan þann tíma veSurteptir. Loks kom hagstætt veöur, svo 
feröin var farin á minna en sólarhring.’ Var eg þá nokk- 
ura daga á ísafirSi aS innheimta borgan fyrir vörur þær, er 
ViS seldum þar. Sigldi skipiS si'San til Englands. 



ALMANAK 1917 


133 


'Tók eg nú aftur til smíða minna. Hélt þeim þar áfram 
meira en hálft annaÖ ár, og haföi meira en nóg aö gera 
meö drengjum mínum. Aö áliönu næsta sumri flutást eg 
inn í Vigur, reisti þar hús og settist þar aö. Hélt eg smíð- 
um mínum þar áfram, me@ fleiri útvegum, sem tíökuðust 
við ísafjaröardjúp. Á þriöja ári, sem eg var þar, bárust 
þau tíöindi til íslands, aö stofna ættr i Björgvin í Noregi 
til milliþjóöa fiskiveiöasýningar. Kom þá til umtals og 
ráðageröa meö heldri mönnum í Norður ísafjaröarsýslu, að 
senda þangað einn eða tvo menn frá vestur-sýslum íslands, 
til að kynnast þar hinum stórfeldu atvinnuvegum Norö- 
manna og annarra þjóða, og senda þangað sýningarmuni, ef 
unt væri að koma því við. Var þá stofnað til almenns 
fundar á Isafirði, til að rreða þetta mál. Við umræðurnar 
komu í ljós margar torfærur, sem voru í v’egi, bæði þess, að 
koma þangað sýningarmunum, og hins, að fá hæfan mann 
til fararinnar. Var þá eftir nokkurar umræður stungið 
upp á mér, ef eg væri á annað borð til þess fáanlegur. 
Eftir langar umræður gaf eg loks kost á mér, ef farareyrir 
væri fyrir hendi. Var þá bollalagt að safna þegar í stað 
nægilegu fé, til ferðakostnaðar til Reykjavíkur og þaðan 
með póstskipi til Kaupmannahafnar. Átti að sernja gott 
meðmælisbréf frá sýslumanni, er ganga skyldi gegn um 
Vesturamtið, til þess meðmæli þess fengist til íslenzku 
stjórnardeildarinnar í Höfn, með bæn um styrk til farar- 
innar. En fénu, sem greiða varð þegar í stað, átti að fela 
sýslumanni að mæla fram með og safna saman á þingferð- 
um sínum, en .senda mér, afganginn af hinu framlagða til 
Björgvinjar, eins fljótt og unt væri. Tók sýslumaður, að 
því, er séð varð, þetta fúslega að sér, og fundarmenn, sem 
komnir voru víðs vegar að, lofuðu sem bezt að greiða fyrir 
þessu. Allir urðu ásáttir um, að þessi litla fjársöfnun 
mundi ekki. ofþyngja neinum, með þessu fyrirkomulagi. 
“Sem sagt, svo gjört.” Bn hraða varð að hafa á öllu. 

Eg ráðstafaði heimili minu sem bezt eg gat. Sýslumað- 
urinn skrifaði ‘vegabréf’ á dönsku, heilmikla rollu. Timinn 
var orðinn naumur, en mörg lykkja á leið minni til Reykja- 
víkur. Eyjólfur Jónsson, sem þá var kandídat frá presta- 
skólanum, ætlaði að fylgjast með mér til Reykjavíkur, til að 



í 34 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


taka vígslu, og mæltum viö okkur mót í Hjaröarholti í Lax- 
árdal, því þangaS varð eg aö fara aöra leiö. Eg lagði af 
staö árdegis úr Vigur sjóleiöis inn aö Langabóli. Fekk þar 
hest og dreng til fylgdar um nóttina yfir Kollafjarðarheiði 
og alla leið ofan í Gufudala-sveit aö Hálfsteinsnesi. Þaðan 
fekk eg þegar flutning aö Stað á Reykjanesi og kom þang- 
að litlu fyrir klukkan níu um morguninn. Var þá síra Ólaf- 
ur nýriöinn af stað á annexíu sína að Reykhólum. Vand- 
aöist nú málið, því eg ætlaði- tafarlaust aö fá flutning suður 
aö Skaröi á Skarðströnd. En frú Sigríöur var ekki ráða- 
iaus. Sendi hún tafarlaust á næsta bæ eftir tveim mönnurn, 
og léöi mér þann þriðja á ferða skektu síra Ólafs. Ýtt var 
undan landi um klukkan hálf ellefu. Mótvindi fengum við 
rnikið suður meö Reykjanesi. Var þá dregið upp segl og 
settist eg undir stýri; flaug þá í hug mér: 

Veitir yndi ennþá mér 
óverðugum drottinn; 
þessi vindur þar um ber 
þegjandi bezt vottinn. 

Hraðbyri var yfir Breiöafjörðinn. Var eg korninn 
heim að Skarði snemma um kveldið og tók' eg mér þar 
hvíld um nótiina. Var mér þar v'el* fagnað. Næsta dag 
fekk eg þar hesta og fylgd að Staðarfelli, sem þá var að- 
setur Boga amtmanns. Átti hann, eins og fyr var sagt, að 
skrifa upp á vegabréf mitt til stjórnarinnar dönsku um fjár- 
styrk. <Til hans átti eg einnig auka-erindi með silfursmíö- 
ar, sem hann átti hjá mér. Hitti eg heldur illa á, því Bakk- 
us hafði verið þar á feröinni. Samt greiddist fljótt úr 
öllu, og gat eg haldið ferð minni áfram að Hjarðarholti og 
þaðan alla leið til Reykjavíkur. Alþingi var saman komið 
í Reykjavík. Fann eg þar Jón Sigurðsson að máli, og leið- 
beindi hann mér að vanda, alt sem hann mátti. Hann gaf 
mér leiðbeiningu til að finna Sigfús Eymundsson, sem þá 
var staddur í Björgvin, 

5. 

Sýningarför til Noregs. 

Eftir tveggja daga bið lagði póstskipið af stað til Dan- 



ALMANAK 1917 


135 


merkur. Kom það að v'anda viö í Færeyjum. Tók Finsen 
amtmaður sér fari með því til Hafnar. Þekti eg hann dálítiS 
frá fyrri tíð og var sérlega ánægður yfir að fá að njóta sam- 
fylgdar hans. Við póstskipsbryggjuna mætti eg að vanda 
fjölda íslendinga, þar á meðal mörgum kunningjum mínum, 
sent fögnuðu mér vel. Daginn eftir fór eg upp í íslenzku 
stjórnardeildina að finna Oddgeir Stephensen, sem þá var 
formaður hennar, og tjáði eg honum erindi min. T'ók hann 
heldur líklega á öllu. iSagði, eg yrði að konia næsta dag 
meö sér up,p í danska ráðaneytið, sem hefði slík mál til 
meðferðar. Aö því búnu fór hann með mig á eigin skrif- 
stofu sína og spjölluöum við saman lengi dags. Spurði 
hann margra tíðinda heiman af íslandi, þó mest um Stefán 
sýslumann, hvernig hann kynti sig. Var eg um þá hluti 
sem orövarastur. Hann sagði mér, að fiskiveiöa formaður 
Danmerkur ætlaði á sýninguna í Björgvin og fimm aðrir 
erindrekar með honum á lystiskipi, og taldi hann líklegt, að 
eg gæti fengið far með því ókeypis. Eg tók ekki líklega 
undir það, því eg vildi vera kominn til Björgvinjar uni það 
bil, að sýningin yrði opnuð. En tvísýnt mjög, að seglskip 
gæti komist þangaö, eins og seinna varð raun á. Skúta 
þessi kornst ekki til Björgvinjar fyr en þrem vikum eftir að 
sýningin var opnuð, og varð gufubátur loks að draga hana 
frá Stafangri og þangað inn á höfn. Næstu þrjá daga gekk 
eg upp í danska ráðaneytið til að vita urn erindislok. Urðu 
þau að síðustu 250 spesíur í ávísan upp á danska konsúlatiö 
í Björgvin. Hér verð eg að geta dálítils viðburðar, áðúr 
lengra er farið. 

Daginn, sem íslenzka póstskipið átti að leggja af stað, 
gekk eg ásamt tveim kunningjum mínum ofan á bryggju og 
út á skip. Hitti eg þar Hilmar Finsen, sem var að leggja 
af stað frá Danmörku til að taka við landshöfðingja em- 
bættinu á íslandi. Fór hann með mig niöur í káetu. Barst 
þar í tal um, hve örlagaþrungin væntanleg störf hans í 
þarfir íslands yrði. Aldrei hefi eg fyr eða síðar orðið var 
einlægara vilja, né heitara ásetning um að leysa störf sín 
vel af hendi. Man eg, að honum hrutu tár af auga, er 
hann talaði um það. Ekkert sagðist hann geta gert fyrir 
mig, en þó ef til vill nokkuð. Tók hann þá pappírsblað 



136 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


með nafnstimpli sínum, og skrifaði á það þessi orS á norsku. 
"Til Björnstjerne Björnson og allra íslands vinanna í Nor- 
egi:—Sýniö þessum manni, sem blaö þetta hefir í hendi, 
bróðurhuga og velvild, og leiðbeining í því, sem hann kann 
að þurfa.—Hilmar Finsen.” 

Blað þetta varð mér meira virði en niargir peningar. 
Litlu síðar lagði eg af stað meö gufuskipi til Frederiks- 
vœrn og þaðan norður með landi. Þrisvar varð eg að skifta 
um skip, til að komast til Björgvinjar, og á einum staðnum, 
þar sem um v'ar skift, nam eg staðar einn eða tvo daga. 
Alls staðar mætti eg velvild og nýjum, skemtilegum sam- 
ferðamönnum. Komst eg til Björgvinjar þrem dögum .áður 
sýningin var opnuð. Leitaði eg þá Sigfús Eymundsson 
þegar uppi. Hafði honum ekki liðið vel um langan tíma. 
Fekk eg mér bústað í sama húsi, og bjó eg þar meðan eg 
dvaldi í bænunu Eg leitaði á fund forstöðunefndar sýn- 
•ingarinnar og tók hún mér mæta vel. 

6 . 

Sýningin. 

Viðhöfn rnikil var höfð við opnan sýningarinnar, fjöl- 
menn skrúðganga, hljóðfærasláttur, ræðuhöld og fallbyssu- 
skot. Fólkið ruddist inn, en eftir nokkurn tíma ruddist það 
heim aftur. Eg lagði mig fram um, að taka sem bezt eftir 
öllum nýjungum, er sýndar voru. Eg var þar uppi ná- 
lega á hverjum degi nokkura stund. Margt v'ar þar sýnt, 
sem tíma tók að átta sig á og hélt huga mínum föstum. 
Þar var sýndur he ; ll floti alls konar smærri og stærri skipa, 
er stunda fiskiveiðar, kappsiglingar og kappróður af alls 
konar tegundum, nótkun alls konar veiðarfæra, einkum til 
síldarveiða, svo sem dragnótum, kastnótum, hringnótum og 
margt fleira. Nálega þrem vikum eftir að sýningin var 
opnuð komu þrír menn frá íslandi styztu leið frá Skotlandi, 
tveir af Suðurlandi og einn úr Svefneyjum á 'Breiðafirði, 
Hafliði, gamall vinur minn. 

Fremur var þátttaka Dana í sýningunni lítilfjörleg. 
Sendimenn þeirra hitti eg tvisvar i sýningarhöllinni og 
reyndi að kynnast ]ieim, en frerour lítið vildu þeir sinna því, 



ALMANAK 1917 


137 


og virtist niér þeir líta fremur hornauga til mín, eins og 
síöar kom fram. 

Heimboö og alls konar skemtanir voru býsna tiöar. 
Eftir að fleiri íslendingar voru komnir til sýningarihnar, 
voru heimboöin til mín stíluö svo, aö eg mætti taka meö 
mér eins marga og >eg vildi. í stuttu máli: Okkur ís- 
lendingum var tekið og með okkur fariö eins og bræður og 
vini, meðan viö dvöldum í Björgv'in. Mörgum ágætis- 
mönnum kyntist eg og mörg voru heimsóknar tilboðin, er eg 
fekk, þegar sýningunni var lokið, en fæst af þeim gat eg 
notað eða þegið. 

Brátt sannfærðist eg um, að það voru ekki svo fá sýn- 
ishorn, sem mig langaði til að kaupa, til þess að hafa heim 
með mér af ýmsu, sem þar var óþekt og eg hélt aö koma 
mætti að notum. En þaö kostaði fé; það fé hafði veriö 
lofað aö senda, en kom ekki. 

Eg afréð þvi að skrifa stórkaupmanni Clausen í Kaup- 
mannahöfn. Vissi hann alt um ferð mína og tildrög til 
hennar, og þekti mig vel. Eekk eg tafarlaust bréf frá hon- 
um aftur með góðum undirtektum, ef á þyrfti að halda. 

Tíminn leið fljótt til sýningarlokanna. Verðlauna- 
nefndin vann af miklu kappi. Voru munirnir, sem við 
keyptum, settir í góðar umbúðir og sendir til tollbúðarinnar 
í Kaupmannahöfn. Vinir og kunningjar smátíndust heim. 
Eg v'ar búinn að fá að vita, að stórt skilnaðarsamsæti ætti 
að halda mér og þeim Islendingum, sem enn voru eftir. 
Kveldið kom. Okkur var vísað inn i samkomusal fullan 
fólki, ekki færra en 70 manns. Flest var það af heldri 
borgurum Björgvinjar. Fáeinir voru þar utan bæjar, þar 
á meðal Ole Bull, fiðluleikarinn heimsfrægi, sem komið 
hafði ótilkvaddur, sex mílur sjávar, til að skemta ókeypis 
þetta kveld, og þótti það nýmæli. 

Nokkurir vinir mínir v’oru búnir að stinga því að mér, 
að naumast myndi eg sleppa, án þess að segja eitthvað áður 
öllu lyki. Óskaði eg þá að séð yrði um, að ekki yrði illa 
upp tekið, þó eg talaði fám orðum fyrir minni Kristjáns 
ix. Danakóhungs. Klukkan átta um kveldið hófst samkom- 
an og var haldið áfram þangað til kl. 4 um morguninn. 
Veitingar voru af óskornum skamti og glaðværð á háu stigi. 



1-3S ÓLAFUR S. TSORGEIRSSON: 

Hver þjóðræknisræðan var flutt á fætur annari. Loks kom 
rööin til mín og bar eg þá fram tilmæli um, að rnega segja 
nokkur orð um afstöSu konungs vors til Islands. 

EtfniS var eitthvaö á þessa leið: 

Með framkomu sinni hefir Kristján ix. sýnt, að hann er 
íslandi innilega hlyntur og velviljaður. Yfirleitt vildi því 
allir íslendingar vera trúir og tryggir þegnar síns ástkæra 
konungs, Kristjáns ix. En þeir vildi ekki vera þegnar 
þegnanna. Einmitt í þessu væri mesti misskilningurinn 
fólginn. En trú vor væri sú, að hann myndi leiðréttast á 
sinum tíma, þegar nýjar kynslóðir færi að þjalla um þau 
mál. Endaði eg svo með að hrópa: Lengi lifi, o.s.frv. Var 
því vel tekið. 

En svo hélt eg máli mínu áfram. Inti eg til þess, er 
mér fanst þá stærsta velferðarmálið á dagskrá Norðmanna 
víðs vegar um Noreg allan: Viðreisn hinnar gömlu tungu 
þjóðarinnar. Benti eg á, að viðreisn forntungunnar yrði 
að miklu leyti viðreisn þjóðarinnar. Þá fyrst, þegar það 
ætlunarvcrk væri af hendi leyst og tunga feðranna leidd til 
óndvegis í landinu, myndi norska þjóðin þekkja sjálfa sig 
og hlutverk sitt. Mintist eg í þessu sambandi hinnar miklu 
starfsemi Ivar Aasens og þeirrar snildar tilraunar, sem 
hann gerði til að safna saman hinum dreifðu perlum forn- 
tungunnar, fága þær og fella saman í samstæða heild, er 
fullkomið jafnrétti fengi með þjóðinni sem skólamál, skálda- 
mál og bókmál. Hinni göfugu höfðingslund, bróðurþeli, 
vinar-atlotum og þeirri afbragðs gestrisni, sem ibúar Björg- 
vinjar hefði sýnt okkur íslendingum, frændunum frá sögu- 
eyjunni, væri mér ofvaxið að lýsa. En slíka hluti kynni 
engir eins vel að meta og útlendingar, er þeir væri staddir 
í framandi landi. Eyrir alt þetta vildi eg þakka, ekki ein- 
ungis í nafni þeirra, sem þarna væri staddir, heldur í nafni 
allrar islenzku þjóðarinnar. 

Að lokinni þessari ræðu glumdi salurinn allur af lófa- 
klappi; það var íslendingur, sem talað hafði. Eg vissi ekki 
fyrri af, en eg var settur á stól, sem svo var hrifinn á loft 
upp af fjórum mönnum, og hélt um sína löppina hver, og 
borinn jafnhátt höfðum manna um allan salinn. Og Ole 
Búll hélt um einn stólfótinn. Lýsing samkomunnar og ræð- 



ALMANAK 1917 


139 

urnar, sem fluttar voru, komu út í öllum blöðum borgarinn- 
ar og flugu út um allar áttir; einnig til Kaupmannahafnar; 
voru þau þangaS komin löngu á undan mér, 

Klukkan sex sama morgun vorum viS komnir á fley- 
ingsferð suSur meS ströndum Noregs. ViS HafliSi stigum 
af í Fredriksværn. Hann og Sigfús Eymundsson, sem var 
meS í förinni, gerSu skyndiför til Kristjaníu. En eg fór til 
lítils bæjar, sem liggur út meS Kristjaníu firSi, aS finna 
hvalfangara einn, sem síSan hefir kunnugur orSiS á íslandi, 
Sven Foyn, til aS þiggja heimboS hans, og var eg hjá hon- 
um tvo daga í góSu yfirlæti. 

6 . 

í Kanpmannahöfn. 

Frá Fredriksværn fórum viS HafliSi til Gautaborgar. 
Og þágum þar heimboS Uggla baróns, sem eg kyntist á 
sýningunni. Hjá honum vorum viS í þrjá daga og skemt- 
um okkur mæta vel. — Héldum viS nú til Kaupmannahafn- 
ar. Voru þá koffort okkar komin frá Björgvin á tollbúS- 
ina. Hittum viS nokkura landa um kveldiS og tóku þeir 
okkur forkunnar vel. 

ÞaS er skemst frá aS segja, aS hjólið hafSi snúist, og 
annaS hljóS komiS í strokkinn um le:S og BjörgvinjarblöSin 
komu til Hafnar. Tóku þá dönsk blöS aS birta ritgerSir 
hverja á fætur annari um óhróSur þann, er sendimaSur 
Dana hafSi boriS út í Danmörku um sýninguna. Var beinst 
aS honum og hann víttur all-harSlega fyrir lélega aflokiS 
erindi og annaS fleira, svo hann hafSi hina mestu hneisu af. 

Ýmsir, sem aldrei höfSu sýnt mér nein veruleg vinahót. 
/íldu nú hefja mig til skýjanna; var Grímur Thomsen einn 
þeirra. 

ViS vorum í Kaupmannahöfn í bezta yfirlæti. FjórSa 
daginn, sem viS dvöldum þar, var audiens -dagur hjá kóngi. 
ViS fengum bendingu um, aS hann vildi sjá okkur sýningar- 
mennina. Gengum viS þá upp á Kristjánsborgarslot. Var 
fjöldi fólks í forsalnum og beiS þar í þeim erindum aS fá 
aS ganga fyrir konung. Eftir litla stund kom einn þjónn- 
inn, er stóS á verSi viS dyrnar inn til konungs, og sagSi 
okkur, aS viS værum næstir í röSinni til aS ganga fvrir 



140 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


konung. Viö fylgdum þjóninum inn í salinn og lokaSi hann 
dyrum á eftir sér í sama bili. StóS konungur þar inni beinn 
og keipréttur, og var þá enginn inni í riddarasalnum. Kom 
hann til móts viS okkur meö lítillæti og kurteisi og rétti 
okkur hönd sína. Engar beygingar eða óvenju lotningar- 
atlot voru viöhöfS. ViStalið hófst tafarlaust. SpurSi 
konungur um ýmislegt frá sýningunni. VarS eg fyrir svör- 
um, líklega sökum þess, aíS eg talaSi bezt dönsku, þeirra, 
sem þarna voru; leysti eg úr spurningum, sem bezt eg mátti. 
SamtáliS stóS rúmlega, hálfa klukkustund. SíSasta orS kon- 
ungs var, aS hann beiddi mig aS bera beztu kveSjur sinar 
til Islands og þaS um leiS, aS hann hefSi ásett sér, aS heim- 
sækja ísland á þjóShátíSinni, sem var i ráSi aS halda 1874, 
og gæti hann ekki korniS sjálfur, sendi hann son sinn. 
vSkilaboS þessi setti eg orSrétt í Þjóðólf, sem þá var helzta 
blaS, er gefiS var út í Reykjavík. 

Tveim dögum siSar sendi konungur mynd af sér 
líkamsstærSarj og FriSriki VII. f'yrirrennara sínum fnokk- 
uS minniý meS áskrift: “Frá Christian IX.” Þessar mynd- 
ir voru ekki seldar neins staSar. ÞjóShátíSaráriS fann eg 
Kristján konung aftur"á Þingvelli. . Sýndi hann mér þar 
sömu ljúfmensku og kurteisi, aS tala viS mig þar dálítla 
stund. 

Dvalartíminn í Kaupmannahöfn leiS fljótt í þetta sinn, 
enda hafSi eg meira aS gera en tími vanst til. Eitt af því 
var, aS láta smíSa áhöld í smáum stíl til aS gufubræSa 
þorskalýsi, eSa lýsi til lækninga. Vildi eg fá þau áhöld 
heim meS mér meS hinum öSrum sýningarmunum, er 
geymdir voru í tollbúSinni til heimflutnings næsta ár. í 
sambandi viS þetta sýningarerindi mitt vil eg geta þess, aS 
eg stóS í bréfaskriftum viS vin minn í Stokkhólmi um aS 
reyna aS ná í eSa útvega raér teikning af amerískri upp- 
fundning. ÞaS Var hvalveiSaskutull, meS sprengikúlu, sem 
íariS var aS nota í SvíþjóS og víSar. 

BæSi í varúSarskyni, til. þess upplýsingin kæmist ekki 
í annara hendur, og af ótta fyrir aS bréfiS næSi mér ekki í 
Björgvin, hafSi hann sent bréfiS til Magnúsar Eiríkssonar, 
sem. hann vissi aS þegar myndi f inna mig, er eg kæmi til 
Hafnar. Ætlan mín var sú, aS hagnýta mér þetta í Nor- 



ALMANAK 1917 


141 


egi, en nú var enginn tími til aS hverfa þangaö aftur. Eitt- 
hvert kvis um þetta haföi komist til Gríms Thomsens, og 
lagSi hann myög ríkt á viS mig, aö þaö kæmist í henclur 
Efammer kapteins. Iíaföi hann i ráöi meö fleiri Dönum 
aö stofna stórt fiskiveiöafélag; til aö reka fiskiveiöar viö 
ísland. Þetta vann hann mig til aö gera,^ gegn ríflegum 
hagsmuna loforöum frá Hammer kapteini. Ábyrgöist Grím- 
ur mér, aö loforöin yröi efnd. Meöal annars v'arö þetta til 
þess, aö snúa viö öllum bollaléggingunum í höföi Hammers 
um veiöarnar viö IslancL Eór hann nú til Englands, lét 
smíöa þar skotfæri þessi og stórt gufuskip, sem hann kom 
heim meö sumariö eftir. Sökum kunnáttuleysis hepnaöist 
honum heldur illa, fekk eina tvo hvali aö eins. Fiskiveiöa 
félagiö danska fór í hundana, og loforöin viö mig sömu 
leiöina. 

Annars heimboös v'erö eg einnig aö geta hjá Arna 
Sandholt, ráöanauts og umsjónarmanns Klausens verzlunar 
á íslandi, og einn af eigendum hennar. Haföi hann veriö 
á ísafirði um sumariö. Óspuröur sagöi hann mér þaöan 
margar fréttir. Var ein þeirra um orsökina til þess, aö 
mér heföi engir peningar ver:ð sendir að heiman. Var hún 
sú, aö sýslumaður, sem á fundinum, er , kaus mig 
til feröarinnar, haföi lofað mér meömælum sínum, og að 
heimta saman fé það, er til þurfti, og bjó út vegabréf 
mitt o. s. frv., heföi, í stað jiess áö halda þessi loforö sín. 
skýrt öllum frá, og sagst hafa góöar heimildir fyrir, að j;g 
myndi aldrei aftur til íslanids koma. Væri það því alls ekki 
þess virði, að senda mér nokkura peninga, og afsagði með 
Öllu að veita þeirn viötöku. Allan fjöldann af fólkinu haföi 
hann látið sér takast aö sannfæra um þetta, jafnvel eigiö 
heimilisfólk mitt. Eni ekki lagði Sandholt meiri trú á lyga- 
sögu þessa frá sýslumanni en svo, að það var einmitt hann 
og félag hans, sem hjálpuðu mér meö fé til Noregs, sá um 
geymslu sýningarmunanna og flutti þá ókeypis til ísafjarðar 
sumariö eftir. 

Tíniinn var kominm til aö kv'eðja vini og kunningja i 
Kaupmannahöfn og leggja af staö meö póstskipinu til ís- 
lands. Feröim gekk vel og eftir þriggja daga dvöl í Reykja- 
vík lögöurn viö Hafliöi vinur minn og félagi af stað til 



142 


ÚLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Vesturlandsins meíS flutning upp á Akranes, þaðan á hest- 
um aS Vogi, og eftir litla dvöl þar hjá bró'öur sínum og 
kennara mínum, sem þá var orSinn blindur, ves+ur í Stykk- 
ishólm. Þar skildu leiSir okkar. Eftir tveggja daga biS 
vegna óveSra og storma fekk eg flutning inn á SkarSströnd 
°g þar þegar í staS fylgd og hesta inn aS SkarSi til Christi- 
ansen kammeráSs. Einhver flugufregn var þangaS komin 
um, aS eg miyndi ekki til íslands koma framar, og hló 
Christianisen gamli mikiS aS henni. Alt var búiS til farar 
og flutnings sonar hans, Skúla, sem var hjá mér i læri á 
veturna. Einungis var beSiS gufuskipsins og fregna af 
mér. Skildi eg þar eftir þaS lítiS, sem eg hafSi meSferSis, 
lagSi þegar af síaS næsta dag og hraSaSi ferS minni alt sem 
eg mátti inn aS Fagradal, fekk jafnharSan flutning þaSan 
og til Akureyjar, þaSan upp aS Reykhólum og vestur i StaS 
á Reykjanesi til vinar míns, síra Ólafs; fekk flutning þaSan 
vestur aS Grænnesi í Gufudalssveit. EagSi eg þar ofur- 
litla lykkju á leiS mína til aS hitta vini mína. Foreldrar 
síra Matthiasar höfSu þar húsaskjól. Rvaddi eg þar síS- 
asta sinni konuna, göfugu og góSu, Þóru móSur Matthíasar, 
Konu, sem mér fanst vel ’ hafa getaS skipaS drotningarsess, 
en varS aS lifa viS fátækt, er fylgdi henni alla daga. En 
þó gat hún enn hlegiö hljómþýSa hlátrinum sínum, eins og 
hún átti vanda til, um leiS og perlur táranna hrundu henni 
af augum niöur kinnar. 

Áfrarn hélt eg þaöan alt hvaS aftók, yfir hálsa og 
heiSar og norSur aS Laugarbóli i ísafjaröarsýslu. 

7. 

Hvernig latmað var. 

Rosar og stormap voru nú miklir, og var ekki fært 
veður aö komast út DjúpiS og naumast flutningsfært þver- 
firöis. MeS herkjum komst eg yfir ísafjörS, gekk þaSan 
út í VatnsfjörS, til vinar míns síra Þórarins Böðvarssonar, 
sem tók mér aS vanda eins og vinur. ÞaSan yfir Háls aS 
Skálavík til Gunnars hreppstjóra, sem einnig var í hópi 
vina rninna'. Flutti hann mig yfir MjóafjörS. ÞaSan fór 
eg fótgangandi. Var þá veSur oröiS v'ægara, svo eg gat 
tafarlaust fengiS flutning ofan í Vigur heim til mín. Þar 



ALMANAK 1917 


143 


leiö öllu vel og fekk eg beztu viðtökur. Margir, sem eg 
hitti á þessari leiö og trúaöir voru orönir á sögu Stefáns 
sýslumanns, ráku upp atór augu, nema síra Þ'órarinn og 
Gunnar, sem alls engan trúnað höfðu lagt á sögu hans. 
Skömmu síðar lagði eg út á ísafjörð, til að sýna mig og sjá 
aðra, og til að sækja skip, sem eg átti þar í geymslu, ásamt 
öðru fleira. Þangað hafði ekkert frézt um heimkomu mína, 
og urðu margir steinhissa af að sjá mig horfinni heim aftur. 
Margir vildu spyrja mig frétta úr ferðum mínum, en eg var 
spar á þeim. Sagði þeim, að þeir yrði að bíða, þar til er 
eg legði fram ferðaskýrslu mína; myndi eg gera það, ef eg 
lifði til vorsins. Er nú stutt yfir sögu að fara. Eftir rúm- 
an hálfan mánuð, sem mest gekk í ferðalög og ýmsa að- 
drætti, var eg aftur sezfur á laggirnar og farinn að smíða. 
Eg samdi ferðaskýrslu mína eins greinilega og vel og mér 
var unt. 

Sýningarmunirnir komu með beztu skilum með v'orinu. 
Var eg svo heppinn, að fá gott húsrúm á Isafirði til að sýna 
þá og raða þeim niður; kom eg þeim svo fyrir, að þeir 
mynduðu eins konar sýningu í smáum stíl. Síðan boðaði 
eg til almenns fundar með löngum fyrirvara, til hagræðis 
fyrir þá, sem þangað vildu koma. Fundurinn var heldur 
vel sóttur, jafnvel af mönnum, sem heima áttu utan kaup- 
staðar. Eg las upp skýrslu mína, sem var býsna löng, svo 
skýrt og áheyrilega, sem eg hafði lag á. Lagði eg þar 
einnig fram blöð, bæði norsk og dönsk, er skýrðu frá ein- 
hverju í sambandi við mig og ferð mína. Eg lýsti hinu 
góða hugarfari Norðmanna í garð Islands og löngun þeirra 
til að komast í nánari kynni og viðskiftasamband við Island. 
Benti eg á, að til þess þetta mætti takast með góðum á- 
rangri, riði mest á áreiðileik og skilsemi af hálfu íslendinga. 
Eg mintist að verðugu góðv’ildar etazráðs Árna Sandholts 
og þeirra félaga, og lét i ljós von um, að viðskiftamenn 
þeirrar verzlunar á ísafirði létu þá heldur njóta þess en 
gjalda. Síðast mintist eg vonbrigða minna hinna miklu og 
þess drengskaparbragðs ísfirðinga, að senda mig í ókunn- 
ugt land og láta mig standa þar uppi félausan og ráðalausan. 
t'essu ódrengskapar-bragði væri þeir bezt kunnugir, sem 
1 í.ima hefði setið og falið hefði verið á hendur að fjalla um 



144 ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 

þau mál og sjá um framkvæmdir. Hér stæSi eg nú frammi 
fyrir þeim með uppréttu höfSi og góSri samvizku, og ó- 
flekkuöu mannoröi, fyrir guös hjálp, og skilaöi þeim nú 
sjálfum mér, mununum, sem eg hefði komiö meS, og meö- 
ferg þeirra í ókominni tíö, er eg vonaSi yröi meö þeim 
hætti, aö þeir yröi til eins mikilla nota eins og frekast 
væri unt. 

Sf’slumaSur stóö kafrjóöur undir lestri síSasta 
skýrslu-kaflans. Margir hinna ejdri manna, einkum skipa- 
smiSir og formenn, nöldruöu eitthvaö sín á milli, og sýndist 
mér fremur ólundar-svipur á þeim. Loks var nefnd kosin 
til aS íhuga máliö og kveSa upp úrslitadóm um, hváö gera 
skyldi. Var þá gengiS af fundi, til þess aS matast. Sýslu- 
maSur fremur heimtaSi, en beiddi mig, aö fá sér skýrsl- 
tma til yfirlesturs. Fekk eg honum hana fúslega og leyföi 
honum aS hafa til næsta dags., Hann blaöaöi lítiS eitt í 
henni, sýndist lesa á einum staö dálítiS, síSan fleygSi hann 
henni frá sér á borS, sem þar var, og labbaöi heim til sín. 
Nokkuru eftir hádegi fór nefndin, sem kosin var til aS hug- 
leiöa máliö, aS vinna ætlunarverk sitt. T>egar flestir höföu 
fengiö sér einhverja hressingu, komu menn saman aftur 
til aS heyra úrskurö nefndarinnar. Hafði hún þá komist 
aS þeirri niöurstöðu, aö eg skyldi sitja meö alt saman, eins 
og komiS var: ferðakostnaS og sýningarmuni. 

Heyrðust þá nokkurar raddir: Skammarleg meSferð! 
og fleira þess konar. Var svo fundi slitiS. 

8 . 

Menning og siðferði. 

Fundarúrslitin, sem eg nú hefi skýrt frá, er naumast 
unt að skilja, nema meS því móti, aS eg reyni meS fáeinum 
orSum aö lýsa nokkurum atriöum í sambandi viS sögu ísa- 
fjarðarsýslu aS fornu og nýju. 

Eg mintist á heilmargt í skýrslu minni, sem ábótavant 
væri og nauðsynlega þyrfti umbóta við. Til dæmis báta og 
skipasmíð og allan útbúnaö til fiskiveiSa. LagSi eg þaS 
til, að sendur væri efnilegur maSur til Noregs, til að læra 
skipasmíS og margt fleira í sambandi við fiskiveiðar. SagSi, 
aS mér væri óhætt aS ábyrgjast, aS honum yrði vel tekiS. 



ALMANAK 1917 


145 


Benti eg á ýmislegt, sem læra þyrfti af NorSmönnum í þessu 
sambandi, eins og verkan á fiski og breytilegan útbúnaö 
hans, eftir því á hvaSa markað honum væri ætlað, bræðslu á 
lýsi til lækninga, íshús í smáum -stíl, til að geyma beitu, 
plóg eða áhöld með tilfærum til að plægja upp skelfisk til 
beitu, á dýpi, þar sem honum er ekki unt aS ná á annan hátt, 
smokkfiski- fkolkrabbaý -veiðar á sjó úti, þó ekki ræki hann 
aS landi, og ýmislegt fleira smávegis, er eg hafSi smá-mót 
af eSa teikningu frá sýningunni. SmíSaSi eg margt af því 
síSar, er varS aS góSum notum, áSur en eg fór frá íslandi. 
en sumt ekki fyr en eg var farinn. Þetta, sem eg hefi vikiS 
á af efni skýrslunnar, hafSi þau áhrif á skipasmiSina gömlu 
og margæfSu, aS þeir urSu fokvondir, skoSuSu þetta lítils- 
virSingu á list sinni o.s.fm Formennirnir gömlu og sjó- 
æfSu sömuleiSis. Fiskiverkunarmenn og fiskifærasmiSir,— 
allir þessir' hópar manna þóttust finna einhverja móSgun í 
sinn garS. Þar sem eg drap á, aS mikilla umbóta væri vant 
á verzlunarviöskiftum og verzlunaraSferSum, brostu verzl- 
unarþjónarnir í kamp sér og hugsuðu mér þegjandi þörfina. 
Hygg eg, að með þessu sé leyst gátan um fundar-úrslitin. 

ísafjarSarsýsla hefir um langan tima veriS óheppin 
mjög meS löggæzlumenn sína. Flestir hafa þeir veriS sér- 
plægnir menn, ónýt yfirvöld og þar aS auki óreglumenn, aS 
einum undanteknum, Eggerti Briem. Hann var þar skamma 
stund, aS eins þrjú ár. ÞaSan fluttist hann til NorSur- 
landsins og var þar talinn, eins og alkunna er, einn af merk- 
ustu mönnum samtíöarinnar. Af hinum vil eg nefna nokk- 
ura. Fyrstan Ebenezer sýslumann. Bjó hann lengst í Ön- 
undarfirði og var þar eigandi stórmikils jaröagóz. Minnist 
Espólín hans í Árbókum sínum og lýkur á hann litlu lofs- 
oröi. Var hann faSir þeirra systra, frú Ingibjargar á 
SkarSi og Madömu Önnu í Vigur, sem síSar veröur ef til 
vill ofurlítiS frekar minst. Eftir hann var settur skatt- 
heimtumaöur eitt eSa tvö ár Þá kom Briem, eins og áöur 
var sagt. Þá Gunnlaugsen, sem bjó í ReykjafirSi, og var 
mesti drykkjumaður og óreglu. Komust fimm börn þeirra 
hjóna af barnsaldri, tveir synir og þrjár dætur, alt mestu 
aumingjar. Eftir hann kom meS veitingu sýslunnar ungur 
og efnilegur maöur, Erlendur aö nafni. Druknaði hann á 



146 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


íyrsta ári sínu þar og tveir efnismenn með honum, á ferö 
úr Vigur út á ísafjörö. Var sagt, að hann hefði verið 
trúlofaöur einkadóttur Önnu í Vigur, Mörtu aö nafni. Eftir 
þetta slys voru tveir eöa þrír settir sýslumenn, allir börn 
sinnar tiðar, þar til er Stefán sýslumaður kom með veitingu 
sýslunnar frá Kaupmannahöfn, einu ári áður en eg kom á 
ísafjörð. Sat hann þar að völdum mér samtíða, þar til 
árið 1880. Hafði hann að mörgu leyti fremur óheilnæm áhrif 
á siðmenningarlíf ísafjarðarsýslu. Saga mín af baráttunni 
fyrir tilverunni þar yrði einnig sýnishorn af embættisfærslu 
Stefáns. 

í sæti hans settist danskur maður, Fensmark að nafni. 
Stórfurðaði flesta á, að hann skyldi hafa náð i það embætti, 
jafnmikið bjálfamenni, af mentuðum manni að vera, sem 
hann var. Var hann giftur konu af stór-Dana ættum. Var 
það haft fyrir satt, að ættingjar hennar myndf hafa haft 
áhrif á danska veitngarvaldið í þessu efni. Á þriðja ári 
hans þar, stóðst kona þessi ekki mátið lengur, en hypjaði 
sig á brott með börn þeirra, sópaði vandlega innan hjá 
Fensmark og tók sér fari með seglskipi til Kaupmannahafn- 
ar. Næsta ár var Fensmark vikið frá embætti með 30,000 
króna skuld, er hann átti ekki einn eyri til lúkningar. Flutt- 
ist hann þá í moldarkofa einn á ísafirði og dró fram lífið 
við að prjóna sjóvetlinga og róa til handfæra. 

Þá er með fám orðum að minnast á aðra embættismenn, 
einkum prestastétt samtíðar minnar í ísafjarðarsýslu. Eg 
hlífist ekki við að fullyrða, að hver einasti prestur i Norð- 
ur-lsafjarðarsýslu, að undanskildum síra Þórarni Böðvars- 
syni frá Vatnsfirði, og að nokkuru leyti síra Stefáni Stef- 
ánssyni í Holti, hafi verið drykkjumaður og sumir þeirra 
til mikillar vanvirðu fyrir þá göfugu stétt Afleiðingarnar, 
beinar og óbeinar, þarf ekki að fjölyrða um. Þær segja 
sig sjálfar. Síra Þórarinn var hinn, nýtasti maður og prýði 
stéttar sinnar i hv'ívetna. Hann lagði meðal annars stund 
á lækningar og hjálpaði mörgum, er til hans leituðu. Bezta 
Iag, sem eg hefi þekt, hafði hann á að sætta og slétta úr 
misklíð, sem upp kom meðal manna. Og margt fleira var 
honum vel gefið. Mér var hann ávalt hlyntur og bar einatt 
meira traust til mín, en eg átti skilið. Var hans mikið 



ALMANAK 1917 


147 


saknað, þegar hann fluttist brott að Görðum á Álftanesi. 
Síra Stefán sómdi sér vel í stöðu sinni, einkum í höfðingja- 
hóp. En fremur þótti hann stórbokki, eins og hann átti ætt 
til, og afturhaldssamur í meira lagi, 

Þá er eftir að minnast á stærsta mein samtíðarinnar, 
ríki Bakkusar. Hvergi á íslandi mun hann hafa náð öðru 
eins hámarki og heljartökum og við ísafjarðardjúp um 
þessar mundir. Til þess lágu margar orsakir, og afleiS- 
ingarnar sjálfsagSar. Má fyrst til nefna þá staShöfn, aS 
um þaS leyti, sem eg var í Kaupmannahöfn, höfSu Danir 
gefiS eins konar verSlaun til aS auka sölu á dönsku brenni- 
vini, — voru þaS 5 aurar á hvern pott brennivíns, sem út 
fiuttist frá Dönum til annara landa. Þessi hlunnindi kunnu 
íslenzkir kaupmenn v'el aS hagnýta sér. ViS þetta bættist, 
aS meginiS af því áfengi, sem til íslands fluttist, var ekki 
meira en hálf hreinsaS, var ilt mjög á lykt og smekk, og 
mátti heita alis ódrekkandi. En kaupmenn fengu þessa teg- 
und áfengis viS rhiklu lægra verSi, en brennivín, sem drekk- 
andi þótti í Danmörku. 

Svo mikiS var flutt af þessu góSgæti til ísafjarSar, aS 
sjaldan var skortur á því, þó aSrar nauSsynjar vantaSi. 
Kaupmenn gátu meS þessu móti selt áfengi mjög ódýrt og 
þó meS stúr ábata. Staupadrykkja viS búSarborSin átti sér 
hvarv'etna staS, er menn kornu þangaS til einhverra viS- 
skifta. Mesti urmull smábáta gekk þá t : l fiskiveiSa um 
DjúpiS, auk stærri skipa í útverum. Þurfti þá oft aS sækja 
salt, einkum þegar vel fiskaSist; fylgdu þeim erindum ávalt 
aS sjálfsögSu ókeypis saltflöskur, auk kúta af ýmsum stærS- 
um, sem tekiS var á út í reikning. 

Naumast þótti nokkurt verk vinnandi, nema áfengi væri 
öSrum þræSi. Mörg heimili voru þ'á viS ísafjarSardjúp, 
sem tóku á sumrin út í reikning sinn tvær til fimm tunnur 
brennivíns, auk annars áfengis. Mörg þessara heimila v'oru 
si'SprýSis og regluheimili, en svona var tízkan orSin harSur 
húsbóndi. 

Gestrisni á mjög háu stigi var þar alsiSa, en naumast 
þótti kaffibolli bjóSandi, nema brennivínsflaska væri sett 
fram um leiS, sem gesturinn átti aS skamta sér úr sjálfur. 
Þeir, sem skerast vildu úr leik meS aS fylgja þessum siS- 



14S 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


um, þóttu naumast menn. me8 mönnum. Nýta vinnumenn 
var torvelt aö fá í vist eða kaupavinnu, um anna tímann á 
sumrin, nema brennivín v'æri daglega á borSum, og eins til 
nestis, ef legiS var viS tjöld. Vitaskuld áttu einstöku und- 
anrekningar sér staS frá þvi, aS þessum siSum væri fylgt. 

Smám saman tók hreyfing aS vakna meS mönnum aS 
þrengja aS völdum Bakkusar. Alþingi samdi lög um, aS 
leggja toll á áfengi. ÁkveSinn tollur var lagSur á brenni- 
vín og spiritus o. fl., en sá galli var á lögum þessum, aS 
sama upphæS var lögS á 8 stiga brennivín og 16 stiga vín- 
anda. Kaupmenn sáu þar þegar feitan slag á borSi. í staS 
8 stiga brennivíns, fluttu þeir svonefnt spritt, eSa lélegan, 
hálfhreinsaSan vinanda meS 16 stiga styrkleik, í stórum ám- 
um og tunnum, og bjuggu úr sjálfir til brennivín eftir eigin 
höfSi; þó blandan væri tveim til fjórum stigum lægri aS 
stigatali, en hún átti aS vera, gjörSi þaS ekki mikiS til. T, aS 
fylti pyngjuna aS eins enn betur. Var þessi drykkur verzl- 
unarvara unz tofl-lögunum var breytt. 

Á þessum árum náSu skuldir almennings viS verzlanir 
einnig hámarki sínu. Allur fjöldi sjávarbænda og útgerS- 
armanna gat ekki greitt skuldir sínar í kauptíSinni, hvaS þá 
meira. Kaupmenn reyndu meS öllu móti aS ná sem mestu 
inn til sín upp í skuldirnar og fá vöruna meS sem lægstu 
verSi. Prísar voru ósjaldan ekki upp kveSnir fyr en seint 
á sumrum, og gerSi þaS mönnum oft óumræSilegt óhag- 
ræSi. Oft voru heldri menn, sem minni skuldum voru háS- 
ir, aS reyna aS koma lagi á þetta Má telja síra Þórarin 
einn helztan þeirra, meSan hans naut viS; tókst honum oft 
furSanlega, aS koma á samningum. Stundum var reynt aS 
fá lausakaupmenn frá öSrum höfnum, til dæmis Reykjavík. 
BiSu þá kaupmenn eftir því, til aS kveSa upp prísana. 

Þá er aS minnast á ísafjarSar-kaupstaS. Kaupmanna- 
stéttin á IsafirSi v'ar sumpart danskir menn, sumpart dansk- 
lundaSir Islendingar. iNokkurir kaupmenn voru þar ein- 
ungis um tíma á sumrin, en áttu heima í Kaupmannahöfn 
og drógu þangaS allan arS verzlunarinnar. Auk þess voru 
nokkurir smá-kaupmenn, sem kaupsýslu höfSu meS höndum 
til aS nurla fé saman, og nokurir stórefnaSir jakt-e .igendur 
og útgerSarmenn. Nálega mynduSu allir þessir kaupmenn 



AL.MANAK 1917 


149 


og efnamenn eina samfelda klíku. Stórlaxarnir gleyptu 
þá smáu, eða neyddu þá til að fylgja boöi þeirra og banni. 
Stefnan var, aS hafa ófrelsi sem allra mest í viðskiftum. 
Einstöku undantekning mætti nefna, til dæmis Þorvald 
lækni, sem bjó þar allan aldur sinn. 

Enn vil eg stuttlega minnast á flokk manna, fremur 
lítinn þó, sem bæta reyndi fjárhag sinn með því, aS lána 
mönnum, er meö einhverju móti komust í fjárþröng. 
Einkum vildu þeir lána þeim, er fasteign áttu, ekki peninga. 
heldur ýmsa muni, sem þeir áttu aflögu, og innskriftir i 
reikninga, án þess að krefjast nokkurrar borgunar. Tóku 
þeir jarðarskika þeirra í v'eð fyrir. Þetta gat gengiö svó 
árum saman, en. þegar er skuldin var nógu há oröin af við- 
lögöum rentum, þá fengu þeir einn góðan veðurdag aðvörun 
um, að á tilteknum tíma yrði þeir aö greiða alla skuldina. 
En ef þeir gátu þaö ekki, sem sjaldnast var, var jaröar- 
parturinn tekinn fyrir þaö verö, er þeim þóknaÖist að gefa. 
Sýslumaður var fyrirmynd þessara manna, og fleira 
fylgdi á eftir. Út úr þessu gat oft spunnist illkynjuð mis- 
klíð milli manna. Einkum lagði hann sig eftir, að ná 
eignarhaldi á stærri eða minni pörtum úr eyjunum, Vigur 
og Æðey. Var það líkast því, aö þaö ætti aö verða örlög 
min, án þess nokkur drög væri til þess af minni hálfu, að 
vera þar á v'erði fyrir aöra, en ekkert fyrir sjálfan. mig. 
vSpunnust oft víötæk æfintýr út af þessu. Svo lauk þeim 
viðskiftum samt, að aldrei náöi hann eignarhaldi á einu 
álnarvirði í eyjum þessum. 


9 . 

Niðurlag. 

Eg hefi nú lokið við, að gefa fáeina drætti af mannfé- 
lagsástandinu, eins og það kom mér fyrir sjónir. Það eru 
að eins slitróttir smádrættir að landabréfi samtíðar minnar 
í Isafjarðarsýslu. En öll örnefnin vantar og drætti til 
þeirra; en einmitt um þau snerist öll barátta mín í ísafjarð- 
arsýslu. En eg held, vinur minn, að þetta sé nægilegt fyrir 
þig til að ráöa gátuna. 

Og enn fáein orð um sjálfan mig. Eins og áður er á 
minst, átti eg heimili í Vigur, áöur en eg fór til Noregs. 



150 


ÓLAFUK S. THORGEIRSSON: 


ÞaSan fluttist eg til ÆSeyjar,: sem liggur rúma viku sjávár 
frá Vigur, viö noröur-strönd Djúpsins. Þar var eg í sextán 
ár og fór þaöan til Ameríku. Alt af stundaði eg smíöar, 
kendi piltum, meö fram öðrum atvinnuvegum, sem tíðkuð- 
ust við Djúpið. Fjórtán ár sat eg. í sýslunefnd. Hrepp^ 
stjórn og sveitarstjórn afsagði eg ætíð að hafa nokkur af- 
skifti af. Var eg í mörgu mjög mótfallinn samtxðartízk- 
unni j þeim efnum., 

Á þessum árum fór eg enn einu sinni til Noregs og 
þaöan til Kaupmannahafnar og var þar veturinn allan, 
f-ram á vor. Aöal-erindi mitt þá var að bæta dálitlu við' 
þau síldarveiða áhöld og útbúnaö, sem enn voru fyrir hendi. 
Gekk þá etazráð Klausen í félag viö míg. Fór eg með 
skipi hans til Isafjarðar um sumarið. Átti eg dálítið hægra 
aðstöðu með tilraunir rnínar viö þær veiðar eftir það. En 
síldin var oft æði prettótt í þá daga og svo var þetta sumar. 
Ævintýra feril minn um þetta tímabil er mér eigi unt að 
rekja lengra út í æsar. Hann væri efni í dálitla bók. Sum 
þeirra v'oru þess eðlis, að torvelt væri að skilja þau, nema 
rakin væri öll tildrög til þeirra. Verður því að nema hér 
staðar að sinni. 

Eg vil helzt ganga fram hjá að minnast mikið blettanna 
svörtu, sem Bakkus skildi eftir á ferðum sínum við ísafjarð- 
ardjúp á þessum tímum. Eg ætla að eins að setja hér fá-, 
einar vísur, sem einhver hagyrðinganna á hinum óæðra bekk 
mælti fram undir nafni eyjarinnar Vigur. 


Vigur. 


Eg má rnuna æfir tvær, 
e : tt sinn mælti Vigur; 
hér var áður höfðingsbær, 
heiður, vald og sigur. 

Nú er alt á annan veg, 
orðinn svipur dapur. 

Hrösun, þræta hversdagsleg, 
harmur, drykkjuskapur. 


Far þú Bakkus feigðar tii, 
frið og sætt er kefur; 
á þér kann eg engin skil, 
upp þú syndir grefur. 

Börn mín ung þín heljarhönd - 
hefir niður slegið, 
og þau í vanans voðabönd 
og vondra siða dregið. 



ALMANAK 1917 


151 


GuSs blessan er flúin frá 
frægu höfuðbóli. 

En Bakkus, Simbi, og synd- 
in grá 

sitja á tignarstóli. 


Hvað blind ofdrykkja bakar 
þjóð, 

bezt mín vitnar saga. 
Þrungin hörmúm því, mín 
jóð, 

um þetta eg yður klaga. 


Lengi saga, eg leiði í grun, 
letrar harma tárum 
þennan baga og mikla mun 
minn á fáum árum. 

. Margar fleiri bögur voru á-lofti um nókkura aðra staði 
við Isafjarðardjúp á þeim árum. En þetta er nóg sýnis'- 
horn. Eg vil einnig bæta því við, að eg held mér sé óhætt 
að.segja, að allir betri menn og allur þorri fólks við ísa- 
fjarðardjúp bar til mín hlýjan hug og sýndi mér jafnan alla 
v.elvild.. Var yfirleitt fallist á skoðanir mínar að flestu 
Jéytil En þegar til þeirra kasta kom, að leggja hönd á 
vérkið, vildi tízkan og vaninn oftast nær hindra það. Sáma 
get eg sagt um kaupmenn og fólk yfirleitt á ísafirði. 

Kvæði v'oru mér flutt, bæði saknaðarljóð og hamingju- 
óskir, er eg fór þaðan. Á öllum færslum og flutningum 
mínum frá fyrst t : l síðast hafði eg ávalt töluvert fjárhags- 
legt tjón. Hefir greinilega sannast á mér spakmæli Frank- 
lins: “Tvær færslur eru á við einn eldsbruna.” 

Aðal orsakirnar til þess hafa ávalt verið tröllatrú mín 
á loforð og ráðvendni annara. Varð engin undantekning 
frá þessu, síðast þegar eg fór frá íslandi. Því peningar, 
sem mér var lofað að senda skyldi þaðan, námu þúsund 
krónum. Af þeim hefi eg aldrei einn eyri fengið. Sumra 
skuldheimtumanna minna frétti eg fyrst til í Kanada, og er 
víst e : nn þeirra enn á lífi. 

Hér í Ameríku hefir sama fárið viljað loða v'ið mig. 
Má nefna, meðal annars, innbrotsþjófnað, sem eg varð að 
þola í Seattle. Var stolið frá mér úr gullsmiðabúð minni 
270 dollara virði af skrautmunum. Þúsund dollara lífsá- 
byrgð átti eg í “Mutual Life Insurance” félaginu, sem eg 
var búinn að fullborga, þegar það félag fór um koll. Fleira 
þess konar í smærri stil gæti eg talið. 



152 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


í sambandi viö þetta vil eg geta þess, að þegar við 
hjónin uröum aö hrekjast frá Seattle sakir veikinda, héldu 
íslendingar þar okkur skilnaöar samsæti og afhentu okkur 
meö velferöaróskum sínum fjörutíu dollara í gulli. 

Með hjartanlegum hamingjuóskum, 

. Þjnn einlægur vinur, 

Sumarliði. . 


Handritið hefi eg afskrifað frá upphafi til enda, lag- 
fært orðfæri og setningaskipan að því leyti, sem mér þótti 
betur fara, skift frásögn þessari í kafla með fyrirsögnum, 
er eg hefi sjálfur sett. Efni hefi eg hvergi haggað hið 
allra minsta og tilgangur minn verið sá, að ganga frá þessu, 
sem líkast því, er hann sjálfur vildi gert hafa, heföi sjón- 
leysið ekki bagað hann. Óska eg, að lesendum Almanaks- 
ins þyki eins mikið varið i æfisögubrot þetta og mér. Vita- 
skuld get eg ekki tekið neina ábyrgð á frásögninni. En það 
veit eg, að vinur minn hefir viljað segja sem sannast og 
réitast frá öllu, og talað beint út úr hjarta sínu eins og 
líka orð háns og frásögn bera ljósastan vott um. 

F. J. B. 



ALMANAK 1917 


15* 


Um eldingar og þrumuleiðara. 


Margt fðlk er mjiig hrætt viS eldingar, og það ekki aS 
ástæ'Suiausu, 

En það má komast hjá þvl aS verða fyrir eldingum, eins 
og það má komast hjá flestum öðrum meinum mannlegs llfs. 
Eldingar koma ávalt niður á vissum stöbum, og það eru 
aðrir staðir til, þar sem eldingar koma aldrei niður. ESli- 
legar ástæður liggja að þessu. Náttúran gjörir ekkert áð á- 
stæðulausu. 

Gufukatlar og járnbrautarvagnar eru örggustu staðir 
heimi fyrir eldingum. Enginn maður hefir nokkurn tlma 
orðið fyrir eidingu I járnbrautarlest. 

1 borgum slær eldingum aldrei niður I miðhlutanum, 
innan um verzlunarhúsin; hið sama á sér stað með geisiháar 
byggingar. pað hefir verið sannað með skýrslum, að elds- 
ábyrgðarfélög tapa aldrei neinu vegna tjóns af eldingum I 
stórhýsum, sem hafa málmklædda veggi eða grind úr járnl 
eða stáli. 

Herskip úr stáli eru óhult fyrir eldingum og sömuleiðis 
vindmylnurnar úr stáli. þaö stafar af því, að þes'ir hlutir 
ieiða erdingarnar sjálfir og þurfa þess vegna enga aðra 
vernd en þá, sem I því liggur. 

Aftur á móti eru margir hlutir, sem eldingar eru vissar 
með að hitta, eins og komist er að oröi: íbúðarhús I sveit- 
úm og I útjöðrum borga, hlöður, kirkjur, skólahús, tré, hey- 
stakkar og skepnur, einkum ef þær eru nálægt vírgirðingum. 

f húsum inni er enginn staður óhultari fyrir eldingum 
en rúm úr járni eða messing. |>að ,er mjög hættulegt, að 
standa nálægt rúminu, þar sem maður er hærri en rúmið. 
Ástæðan fyrir þvl að manni er óhætt, ef hann liggur I rúm- 
inu, er sú, að þá er bæði höfða- og fótagafl rúmsins hærri en 
maður sjálfur. Rafmagnsstraumurinn fer ekki úr rúminu I 
þann, sem liggur I þvt. pó að veggir og gólf sundrist I smá- 
agnir er honum áhætt meðan hann liggur kyr I rúminu. 

Fiðurdýnur eru engin vörn gegn eldingum, nema þær 
liggi á rúmbotni, sem er úr málmi. Ef rúmgrindin er úr 
tré, en botninn úr stálvlr, þá getur rumið farið I smáagnir, 
án þess að þeim, sem I þvl liggur, verði nokkuð meint af. 

Á daginn er óhultast að standa I miðju herbergi, ef ofn 
eða eldavéi er þar ekki nærri. pað er alveg gagnslaust, að 



154 


ÓLAFUR S. THORGEIESSON: 


loka hur8um og gluggum, þó atS margir haldi, að þaö sé ör- 
yggisríið; eldingin kemst jafnt inn fyrir þvi, ef hún á annað 
borð leitar inn. 

I skýrslum, sem ná yíir nítján ára tímabil fyrir áriö 
1903 og sem hafa veriö prentaöar I bók um eldingar og varn- 
ir gegn þeim, sem Bandaríkjastjórnin hefir látiö gefa út, er 
sýnt, að af 146,618 fjósum, hlöðum og kornhlööum, sem 
kviknað hafði í, orsakaðist eidurinn I 14,968 af eldingum. 
þessi skýrsla var yfir alla húsbruna, hvort sem orsök elds- 
ins hefir fundist eða ekki. Bldar, sem stöfuðu af eldingum. 
hafa þá verið, samkvæmt þessari skýrslu, 10.2 af hundraði: 
en séu þeir einir taldir, sem menn vissu um orsakir að, þá 
verður hlutfallið 21.5 af hundraði. Skýrslur margra eldsá- 
byrgðarfélaga sýna, að þar sem akuryrkja er stunduð i stór- 
um mæli og margar hlöður, ibúðarhús og önnur hús standa 
ein sér, er mikil hætta á sumrin af eldingum, bæði á húsum 
og skepnum. Skepnurnar drepast oft. með þeim hætti, að 
þær koma vi'ð vírgirðingar, sem eru þrungnar af rafurmagni. 
1 austurhluta Bandarfkjanna er fremur lítið um það hirt, að 
verja eignir fyrir eldingum, því þar eru margar borgir og 
stórhýsi með stálgrindum algeng. par sem hús standa þétt 
saman og þar sem enn fremur máimþök, sem oft eru tengd 
v’ið jörðina með vatnsrennum úr bl i, eru aigéng, þar gera 
eldingar sjaldan mikinn usla. Rafmagnið dreifist Þar og 
hverfur niður í jörðina, án þess að nokkuð beri á, í gegn um 
hina mörgu leiðara, sem það finnur. 

íbúðarhús úr timbri og önnur hús, sem standa ein sér og 
sem engin stálgrind er í, er unt að verja að eins með þrumu- 
leiðurum. öll íbúðarhús, hlöður og önnur útihús, sem eru 
verðmæt. ættu að vera varin þannig fyrir þessu eyðileggjan^i 
afli náttúrunnar, sem aldrei má treysta. 

ö/ruggasti vfegurinn er beztur. Og I því að verja hús fyr- 
ir eldingum, eins og svo mörgu öðru, hafa menn aigerlega 
breytt um áðférð. Gömlu einangrunarstengurnar úr gleri 
eru lagðar niður, enda voru þær'of litlar og ófullkomnar; 
þær voru jafnvel fremur til ills en góðs. 

í reglum viðvíkjandi brumuleiðurum, sem kendar eru 
við “The Phoenix Fire Office,” er nákvæmlega tekið fram, 
hvernig verja megi hús fyrir eldingum, með virieiðurum og 
málmstöngum, sem komið er fyrir á réttum stöðum á þak- 
inu, einkanlega á strompum og bustum. 

Hinn nafnkendi enski vísindamaður, Sir Oliver Lodge, 
hefir gert mjög nákvæmar rannsóknir á áhrifum eldinga á 
hús, með hliðsjón af því, hvort unt sé að gera þau alveg ó- 
hult með málmþráðum, er séu þandir utan um húsin. Nið- 
urstaðan, sem hann hefir komist að, er sú, að til þess að 
húsin séu alveg óhplt, þurfi þau helzt að vera þakin með vír- 
neti, sem næstjíkist fuglabúri. En bæði er það sýnilega 6- 



ALMANAK 1917 


156 


gerningur aö leggja í þann kostnaS, sem þvi fylgir, og svo 
mundu hös verSa mjög ósmekkleg útlits meS því. 

En metS þvl aS nota allan, málm, sem er utan á húsinu, 
og bæta viÍS nokkrum leiöurum, svo aS húsið sé innilokaö I 
einskonar málmneti, má nokkurn veginn ná tilganginum. 
í>akrennur má nota, en þá verða þær aiS vera vel skeyttar 
saman, svo aíS rafmagnsstraumurinn geti runnið óhindrað 
eftir þeim. Venjulega þrumuleiðara verður aÍS. nota þar aiS 
auki, og verða þeir aS vera tengdir viS renurnar með sér- 
stökum þráðum. Er gott að hafa láréttan leiiSa'ra hringinn 
I kring um húsið, tvö eÍSa þrjú fet frá jörÍSu eöa niðri I jörð- 
inni. þræÍSir ættu síðan að liggja ft nokkrum stödum úr 
þessu málmneti niður I jörðina. 

Hús, sem standa náiægt háum trjám eiSa I grend við 
háa turna, eru engan veginn óhult. þegar eldingu slær nið - 
ur, lendir hún sjaldnast öll á einum stað, heldur er oft eins 
og margar komi niður í einu og hitti marga staði. þess 
eru jafnvel dæmi, að eldingar hafa komið niður í kjöllurum. 
sem eru allir neðanjarðar. 


Sólargeislarnir sem læknismeðal. 


Sólin er mesti óvinur bakteríanna; þær þola ekki hin 
llfgandi áhrif sólargeislanna, heldur eyðast og deyja I þe'im. 
Enn þá hefir vísindamönnunum ekki hepnast, að finna alia_ 
heilsubætandi eiginleika sólarljóssins, en margir nafnfrægir 
vísindamenn hafa gert áhrif sólarljóssins á heilsuna að rann- 
sóknarefni. 

Vér vitum, að vér höfum ávalt þörf fyrir sólarljósið. 
Sólskinið er líkama mannsins jafn nauðsynlegt og loftið, sem 
hann andar að sér. Líkamleg heilbrigði er eflaust að miklu 
Ieyti undir þvl komin, .hversu mikils sólskins við njótum, og 
ef það skyldi kóma fyrir, að sólarhitinn yrði einhvern tlma 
.1 framtíðinni notaður til iðnaðarframieiðslu I heitu löndun- 
um, þá mundu áhrif sólarljóssins á heilsufar mannkynsins 
verða langt um meiri, en þau eru enn sem komið er; að vlsu 
hefir sólarljósið haft áhrif á heilsu manna á öilum tímum. 

Heródótus lofaði lækniskraft sólarinnar og Hippókrates 
ráðlagði mönnum, að láta sólarljósið leika um sig. Á öllum 
húsum I Pompeii voru svalir til að taka á sólböð. Fom- 
latnesk yfirskrift, sem fundist hefir I Korhusi I Túnis, skýrir 
frá, að rómverska stjórnin hafi látið rei@a þar byggingu fyrir 
sólböð og stroklækningar. Staðurinn var vel þektur I Róma- 
borg vegna heilsubrunnanna, sem ,þar voru, 



ÓL.AFUR S. THORGEJRSSON: 


156 


Nú á dögum eru sðlböS nefnd “heliotheraphy’’ (samsett 
úr tveimur grískum orSum: helias = sól, og þerapeia:=hjúkr- 
un e'iSa lækning). I>6tt lækningaraSferS þessi þektist til 
forna, þá er þaS fyrst nú á síSustu tímum. aS möguleikarnir 
til aS lækna meö sólskini hafa veriS rannsakaSir, eSa réttara 
sagt, aS menn hafa fengiS vitneskju um þá, |>vl þetta er 
hvergi nærri því fullrannsakaö enn þá. 

Frakkneskur visindamaður, dr. F. Helme að nafni, hefir 
skýrt frá sðlskinslækningum í blaöinu Le Temps, og er það 
sem hér fylgir aö mestu leyti tekið úr því. 

En fyrst verður áS skýra nokkuS frá eSli sólarljóssins. 

pegar sólarljósiS er látiö sklna gegn um þristrending úr 
gleri, skiftist þaS, sem öllum ætti að vera kunnugt, i mislita 
geisla, sem eru nefndir litgeislabönd, _og er röð litanna í því á 
þessa leiS: rautt, rauögult, gult, grænt, blátt, dökkblátt og 
fjólublátt. 'petta eru litirnir, sem verSa greindir meS berum 
augum, en litaskiftingin heldur á fram til beggja hliða við 
sjálft litgeislabandiS. 

SálarljósiS, eins og þa'ð sést ~i litgeislabandinu, hefir 
þrennskonar áhrif. Sumir litirnir, einkanlega sá rauöi, hafa 
mest hitamagn; áðrir, einkanlega sá græni, hafa mest ljós- 
magn, og aö lokum hafa bláu og fjólubláu geislarnir S.hrif, 
sem valda efnabreytingum. 

Skoöanir manna eru skiftar um þaS, hvort það séu hita- 
geislarnir, ljósgéislarnir - eða geislar þeir, sem efnabreyting- 
unum valda, sem eru þýöingarmestir frá sjónarmiöi læknis- 
fræðinnar. 

Tilraunir Pasteurs og annara hafa sannað, aS sðlarljósið 
..eýöileggur bakteríur. Samkvæmt ágizkunum bakteríufræS- 
ingsins Remling, er húðin á heilbrigðum manni svo þakin 
með bakteríum, aS ekki færri en 40,000 finnast á hverjum 
ferhyrnings sentimetra. MaSur getur ímyndað sér, að hér sé 
æriS verkefni fyrir sólargeislana. í vatninu, sem fullhraust- 
ur maöur hefir baðað sig í, éiga að vera þetta frá áttatiu til 
tvö hundruS miljónir bakteríur og þar yfir. Eitt. sólbaS kvaS 
vera nóg til þess aS drepa mest af þessum feykilega fjölda. 

Frakkneskur læknir, Malgat aS nafni, hefir bent á það 
skaðræSi, aS tízkan gefi alls engan gaum aS þessum sann- 
indum læknisfræðinnar. Vetrarföt karla og kvenna hylja 
likamann svo algerlega, aS enginn sðlargeisli kemst aS húð- 
inni. Úr þessu mætti bæta meS því, aÖ nota meira af hvítri 
ull í fataefnin. Hvíti liturinn og sá blái leyfa hinum hollu 
sólargeislum aS komast aS líkamanum. 

pegar sólargeislarnir faila á bert hörundið, finnur maS- 
ur til hita. Viö þaS vikka hárfínu smáæðarnar. sem liggja 
út í hörundið,- og rauSu blóðkornin streyma út i þær, til bess 
að fá hita I sólarljósinu og sjúga í sig súrefni. þetta eykur 
aftur bruna efníjnna i likamanum. 



ALMANAK 1917 


1". i 

Um leiS og þetta ske'Sur, verSur starf hjartans léttara, 
því eftir því sem smáæSarnar víkka, verSur þrýstingur blóSs- 
ins 1 æSunum minni. 

Einnig eíga taugarnar aS hafa gott af því aS verSa fyrir 
áhrifum frá sólarljósinu. 1 húSinni eru ótal taugaendar, því 
i gegn um húSina kemur öll tilfinning. Sveifluhreyfingar 
frá endastöSvum taugakerfisins inn á viS hafa líklega á einn 
eSa annan hátt heilsusamleg áhrif og auka vellíSun líkam- 
ans. 1 fyrsta lagi verSur efnabreytingin örari, og 1 annan 
staS eykst starf gerSarefnanna í frumlunum, en aSalstarf 
þe'irra er I þvl faliS, aS sundurleysa efnin. 

Hinn nafnkendi vísindamaSur. Daniel Berthelot, hefir 
sannaS meS tilraunum sínum, aS gerSarefnin I magakyrtl- 
inum hafa sundurleysandi áhrif á eggjahvítuefni í vissum 
hiutföllum viS áhrif fjólubláu geislanna. paS virSist því 
ekki vera of langt gengiS þótt gert sé ráS fyrir, aS sólin geti 
beinlínis haft samskonar áhrif. 

Eins og allir vita döknar húSin undan sólskini; en af 
hverju stafar þaS? paS stafar af því, aS llkaminn sendir 
frumlum þeim, sem verSa fyrir áhrifum ljóssins, litarefni, til 
aS varna því, aS áhrifin verSi of sterk; fyrst gulleit efni, sem 
fituefnin I líkamanum leggja til, og slSan dökkleit litarefni, 
sem blóSÍS leggui^ til aS mestu. 

Af þessu er augljóst, hversu mikilvæg áhrif sólarljósiS 
hefir á allan líkama mannsins, og hversu mikla andspyrnu 
ilkaminn veitir því. YéiklaSur og viSkvæmur ltkami má 
því ekki alt I einu verSa fyrir miklum áhrifum sÓlarinnar. 
ViS ljóslækningar I suSrænum löndum er þeirri reglu fylgt 
aS láta sðlina fyrst sklna á fæturnar fimm mínútur I einu 
slSan á fótleggina o.s.frv. 

Ófullkomin efnabreyting I líkamanum, blóSþynka, tauga- 
veiklun og ýmsir aSrir sjúkdðmar, eru nú læknaSir meS sðl- 
arljóss áhrifum; enn fremur hafa þau veriS notuS viS.út- 
vortis berklaveiki og reynst afbragSs vel. 

Sólin er látin skína á hinn sjúka líkamshluta. Einfald- 
ari lækningaraSferS en þá, er naumast hægt aS hugsa sér. 
Læknir nokkur, dr. A. Delille, skýrir frá því I læknisfræSis- 
ritinu “Presse Medicale’’, aS lækningin reynist vel I sjúk- 
dómstilfelium, þar sem engin von var um bata meS venju- 
legum rSSum. Lltil stúlka, sem var hálf krept og meS bak- 
beygju, fékk fullkominn bata og varS ótrúlega hraustleg í 
útliti. 

Sólin er þannig uppspretta líkamlegrar heilbrigSi. Menn 
eru alt af aS komast betur og betur aS raun um, aS manns 
líkaminn þarf sólarljóssins meS. Á pýzkaiandi eru til þrjú 
hundyuS félög. sem leggja stund á sóllækningar og almennui 
áhugi fyrir þeim hefir vaknaS. í raun réttri hafa menn á 
öllum tímum þekt tækningarkraft sólarinnar. Á Grikklandi 
til forna t.d. æfSu íþróttamenn sig I sólskini. 



158 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


HELZTU VIÐBURÐIR OG MANNALÁT MEÐAL 
ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI. 


Vorið 1916,tók burtfararpróf viS lút.prestaskólann 
í Chic'ago, Steingr. Octavius, sonur séra N. Steingríms 
Thorlákssonar í Selkirk.— 25. júní var hann prest- 
vígSur af séra Birni B. Jónssyni, forseta kirkjufélags- 
ins og 30. s. m. var hann settur af forsetanum inn í 
heiðingjatrúboosembættið sem hann var ákvarSaSur 
til. LagSi trúboSinn að því búnu til Asíu í þeim 
erindu'm fyrir General Council. 


ViS vorpróf háskóla Manitoba-fylkis tóku burt- 
fararpróf: 

Sveinn Björnsson í læknisfræði. Fæddur áLýt- 
ingsstöSum í VopnatirSi 1885, sonur Eiriks Björns- 
sonar og konu hans Aðalbjargar Jónsdóttur er þar 
bjuggu, en nú hafa flutt hingaS vestur. 

I verkfræói (Engineering): 

Stefán Guttormsson. 

Studentspróf tók: 

Jórunn Hinriksson, dóttir Magnúsar bóndá Hin- 
rikssonar í Þingvallanýlendu. 


ViS kosningar til bæjarstjórnar í 'Winnipeg, náSi 
kosningu sem fulltrúi fyrir 4. kjördeild borgarinnar, 
John J. Vopni, ráSsmaSur Lögbergs. Er hann ætt- 
aSur úr VopnafirSi ; fluttist frá íslandi 1887. 


ViS lögfræSisprófin haustiS 1916, útskrifaðist 
GuSmundur A. Axford, og var veitt inntaka í lögfræS- 
ingafélag Manitoba-fylkis (admitted to tlie Bar.) 
GuSm. er sonur Árna Árnasonar Axford (úr Axar- 
firSinum) og GuSbjargar Jónsdóttur, var hún systir 
öldurmanns J. J. Vopna og þeirra systkina. 



ALMANAK 1917 


159 


Mannalát. 


7. Jan. 1915: Jórunn Pálsdóttir, kona Jakobs Einarssonar 
bónda við Hekkla-pósthús i Ontario. Var faSir hennar 
Snæbjarnarsonar, Snæbjarnarsonar prests i Grimstungu í 
Húnavatnssýslu, en móðir var Ingiríður Ólafsdóttir, Jóns- 
sonar frá Eiðsstöðum í sömu.sýslu; 53 ára gömul. 

5, Agúst 1915: Jóhanna Björg Jónasdóttir Bergssonar, 
ekkja, til heimilis hjá LúSvík Laxdal við Kanadahar, 
Sask. Páll Jónsson hét maður hennar og bjuggu þau 
síðast á ísiandi á Máná á Tjörnesi í pingeyjars.; 74 ára. 

8. Ágúst 1915: SigríSur þórðardðttir, kona Björns GuSna- 
sonar bónda viS Kandahar, Sask. Voru foreldrar henn- 
ar pórSur Pálsson og Guðrún Magnúsdóttir I Brattholti 
viS Eyrarbakka; 57 ára. 

DESEMBER 1915 

7. Des. 1915: GuSný Árnadóttir, aS heimili tengdasonar 
sins í Spanish Fork, Utah, ættuS úr Vestmarineyjum; 
ekkja GuSmundar Árnasonar (úr Mýrdal); 81 árs aS aldri. 

11. Des.: Sigfinnur Pétursson, í bænum Minneota í Minne- 
sota (frá HákonarstöSum I NorSurmúlasýslu). Fluttist 
frá Isiandi til Ameríku 1878. 79 ára. Ekkja hans heit- 

ir Sigurbjörg SigurSardóttir. 

14. Des.: -Björg GuSmundsdóttir, til heimilis hjá syni sínum 
Jóni, skðsmiS á Baldur, Man.; ekkja Jóhanns Björns- 
sonar trésmiSs; áttu þau eitt sinn bústaS á Stóra-Eyrar- 
iandi viS Akureyri (ættuS af Tjörnesi); 85 ára. 

14. Des.: Ásbjörn Jósefsson, til heimilis í Minneota, Minn. 
Voru foreldrar hans Jósef Jónsson og- kona hans SigríS- 
ur Vigfúsdóttir á HaukstöSum í VopanfirSi; 73 ára. 

19. Des.. Pétur Vigfússon Peterson, i Blaine, til heimilis 
hjá bróSur sínum Matúsalem þar, AldraSur ekkju- 
maSur. 

20. Des.: Sigge'ir ólafsson, í Duiuth, Minn., sonur ólafs 
Jónssonar og GuSrúnar þórSardóttur, sem lengi bjuggu 
á Krossum í StaSarsveit á Snæfellsnesi; 62 ára. 

20. Des.: Ágústa Einarsdóttir, eklcja Jóns Gíslasonar, kaup- 
manns á Washington eynni I Wisconsin. Voru foreldrar 



160 


ÓL.AFUR S. THORGBIRSSON: 


hennar Einar Bjarnason, fyrrum kaupm. i Reykjavík 
(d. fyrir rúmum 20 árum) og kona hans Helga GuS- 
brandsdðttir, sem enn er á lífi. Fluttist hún meS for- 
eldrum sínum hingaS frá fslandi 1873; fædd í Reykja- 
vik 1855. 

24. Des.: Jðhannes SigurSsson, bðndi á Miklabæ norSan viS 
Gimli. Foreldrar hans, Sigurður porsteinsson og Kristin 
Árnadóttir I SkógargerSi I pingeyjars’slu. SigriSur Hann- 
esdðttir heitir ekkja hans (ættuS úr SkagafirSl); fluttist 
hingáS 1876; 6 3 ára. 

JANÚAR 1916 

5. Jan. 1916: Sðlveig SigurSardðttii', kona EySs J. John- 
son, bónda viS Hallson, N.-Dak. Var hún dðttir SigurS- 
ar Pálssonar og konu hans Sesselju Magnúsdóttur, sem 
búa þar í bygS; 24 ára. 

6. Jan.: SigríSur Pétursdóttir, viS Mary Hill pósthús., í 
Man.; tvgift; hét fyrri maSur hennar porfinnur Jðnsson, 
seinni maSur Gísli Johnson; ættuS úr N.-Múlas.; 75 ára. 

7. Jan.: Erlendur Erlendsson, aS heimili sonar sins Björns 
bðnda viS VíSir-pðsthús I Nýja íslandi; ættaSur úr Húna- 
vatnssýálu. 

8. Jan.: Sæmundur Björnsson Illugasonar (frá Dalgeirs- 
stöSum í Húnavatnssýslu). Fiuttist til Nýja ísl. 1876; 
bjð um mörg ár viS Mountain, N.-D., og síSast. viS Moz- 
art í Sask. Lézt hjá börnum sínum vestur á Kyrrahafs- 
strönd; 65 ára. Heitir ekkja hans MagSalena Lilja Hail- 
dórsdóttir frá SvertingsstöSum í Húnaþlngi. 

9. Jan.. Jón J. Eiríksson, bðndi I Álftavatnsnýlendu (ætt- 
aSur úr HjaltastaSaþingha i N.-Múlas.) 53 ára. 

10. Jan.: Rannveig Árnadðttlr, hjá syni sinum Jðni S. 
Gillis, bðnda viS Brown-pósthús I Man., ekkja Sigfúsar 
Gíslasonar, eins af frumbyggjum Nýja íslands. Voru 
foreldrar hennar Árni Gíslason og GuSbjörg Gísladðttir 
á Bakka i Hólminum I SkagafirSi. f mðSurætt komin 
af Jóni biskup Teitssyni á Hðlum; 83 ára. 

13. Jan.: GuSrún Ólafsdðttir, ekkja, aS heimili sonar síns 
Ásgeirs Sveinssonar í Winnipeg (ættuS frá Álftartungu 
í Mýrasýslu); 7 3 ára. 

17. Jan.: María Elín Jósafatsdðttir, kona porsteins bðnda 
SigurSssonar frá RefstaS í VopnafirSi; viS Hazelcliffe- 
pósthús í Sask. Fædd á Ási i Kelduhverfi; foreldrar 
hennar Jðsafat Gestsson og Helga Hallgrimsdóttir; 53 
ára. 

20 . Jan.: Gísli Benjamínsson, til heimilis hjá Gunnari bðnda 
Kristjánssyni I ísl. bygSinni á Pembina-fjöllum. Heitir 
ekkja hans GuSbjörg Daníelsdóttir. Fluttust frá Mel i 
VopnafirSi 1876; höfSu búiS saman I hjðnabandi 65 ár 



ALMANAK 1917 


161 


og eignast 12 börn, sem öll eru dáin; fóru fyrst til Nýja 
íslands og þaöan til Dakota. Var hann 88 ára. 

21. Jan.: Magnús Jðnsson Freemán, aS heimili sonar síns 
Árna M. Freeman, bónda I GrunnavatnsbygS í Man. 
(ættaður úr pingeyjarsýslu; fiuttlst frá Islandi 1884); 
82 ára. 

21. Jan.. þorlákur Jónsson, frá Stóru-Tjörnum í Ljósavatns- 
skartSi, faðir séra N. Stgr. Thorlakssonar í Seikirk og 
þeirra systkina. Tfir áttrætt. 

23. Jan.: Sveinn Sölvason á gamalmennahéimilinu á Gimii 
(frá Skarði viö Sauóárkrók) heítir ekkja hans Mon'ika 
Jónsdóttir. 82 ára gamall. 

24. Jan.: Ólöf Kjærnested, ekkja Elíasar Kjærnested, er bú- 
settur- var i ViÖinesbygSinni í Nýja íslandi. Voru for- 
eldrar hennar porsteinn Helgason og Dagbjört Sveins- 
dóttir á Kjalveg í Snæfellsnessýslu. Elias og ólöf flutt- 
ust h'ngaS frá Borg 1 Hnappadalssýslu 1881. Fædd í 
Mai 1830. 

28. Jan.: Konan Nanna Sig'urSs-'on I Gienboro, Man.; t'il 
heimilis hjá foreldrum sínum, Halldóri Árnasyni og 
iconu hans; 47 ára. 

29. Jan.: porleifur Jónsson, til heimilis hjá tengdasyni sin- 
um, FriSrik Friðrikssyni bónda i Lögbergsnýlendu. For- 
eldrar hans voru Jón Jónsson frá Arnarnesi viö Eyja- 
fjörö og Kristín porleifsdóttir porleifssonar Jónssonar á 
Siglunesi. Sigríöur porbergsdóttir var kona hans (d. 
1905). Bjuggu þau I 26 ár á Reykjum á Reykjaströnd í 
Skagafiröi; 83 ára. 

31. Jan.: Eyhildur GuÖrún Einarsdóttir, kona Stefáns Guö-" 
mundssonar viö Belmont-pósthús í Man.; ættuö úr Stein- 
grimsfiröi; 5 4 ára. 

FEBRÚAR 1916 

2. Febr.: Guðlaug Hallgrímsdóttir hjá syni sínnum porláki 
Guðnasyni á Baldur; 88 ára. 

8. Febr.: porsteinn, sonur þeirra hjóna Sigfúsar Anderson 
og konu hans Vilborgar í Winnipeg; 18 ára. 

9. Febr.: Matúsalem Johnson, i bænum Royal I Minnesota, 
bóndi þar i nýlendunni; fluttist hingað vestur 1878. 

12. Febr.: SigríÖur Sveinsdóttir, systir Friöriks Sveinssonar 
list-málara í Winnipeg; lézt í Bellingham, Wash. 

14. Febr.: Albert Piðriksson, bóndi á Steinsstöðum I Nýja 
fslandi. Voru foreldrar hans piörik Ingimundarson og 
Helga Bjarnadóttir á Sviðningi I Kolbeinsdal í Skaga- 
firðí. Heitir ekkja hans Elín Petrina Pétursdóttir Guð- 
laugssonar frá Miklaholti í Viðvikursveit í Skagafirði. 
Fluttust þau til Nýja fslands 1876; 70 ára. 



162 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


26. Febr. Jósef SigurS5sson, bóndi á MelstaS I Nýja Islancli. 
Foreldrar hans voru SigurSur SigurSsson og GuSrún 
GuSmundsdóttir á DergstöSum I EyjafirSi fram. Arn 
björg Jónsdóttir heitir ekkja hans; fluttust þau frá Is- 
landi 1876; 74 ára. 

25. Febr.: porkell Magnússon, bóndi viS Hallson-pósthús i 
N.-Dak.; ættaSur úr Gullbringusýslu; 80 ára. 

22. Febr.: Metta Pálsdóttir Gunnlögssonar; ekkja var hún 
Hjálmars Reykjalín, FriSrikssonar prófasts Jónssonar 
(d. 1896). Bjuggu viS Svoldar-pósthús I N.-Dak. 

27. Febr.: GuSjón Jónsson (Finnsson) bóndi i pingvalla- 

nýlendu. Fæddur á Laugabóli á Langanesströnd, ísafj.- 
s. Yoru foreldrar hans Jón Árnason og Ingibjörg Finns- 
dóttir. 62 ára. 

29. Febr.: pórSur þórSarson, aS -heimiii sinu viS Charles- 
ton, Wash. Fæddur 184 9 a‘ð SigriSarstöSum .1 Ve' tur- 
hópi, sonur þórSar Eivindarsonar og GuSbjargar konu 
hans. Ekkja hans hetir Kristín Sveinsdóttir frá Steina- 
borg í HjaltastaSaþinghá. 

MARZ 1916 

1. Marz: Jón J. Austmann, bóndi á Skálholti viS Islend- 
ingafljót, ættaSur úr Hróarstungum I N.-Múlas.: giftur 
var hann GuSlaugu Halldórsdóttur frá EgilsstSum i S.- 
Múlasýslu, er enn lifir; fluttist hingáö 1883; 76 ára. - 

14. Marz: Eggert Magnússon Vatnsdal, hjá syni sínum FriS- 
rik kaupm. í Wadena Sask.; voru foreldrar hans Magn- 
ús Einarsson og SigríSur Einarsdóttir, er bjuggu í Skál- 

• eyjum á BreiöafirSi; tók kafteinspróf í Danmörku 1862 
og sigldi eigin skipum til kaupferSa milli landa; kvæntur 
var hann Soffíu FriSriksdóttur prófasts Jónssonar (dáirí 
1907); fluttust frá íslandi 1886 til N.-Dak; fæddur 1831. 

16. Marz: Jóhanna Jón 'dóttir, kona Péturs ValgarSssoonar 
bónda viö Taber I Alberta (ættuS úr Vestmanneyjum); 
68 ára. 

17. Marz: Jónína Jón.sdóttir, kona J. ,C. Hansen i Span- 
ish Fork; ættuS úr Vestmanneyjum. 

18. Marz: GIsli. Gislason BöSvarssonar i Utah, rúmlega 
fertugur; ættaður úr Vestmanneyjum. 

21. Márz: María Jóhannsson, ekkja Sigurbjörns heit. Jó- 
hannssonar skálds; 54 ára; hjá tengdasyni sínum J. A. 
Sveinssyni -bónda I Argyle-bygS. 

21. Marz: Halldór Au'Sunsson, bóndi viS Mozart, Sask.; ætt- 
aSur úr Hafnarfirði; 55 ára. 

23. Marz: Pétur Jónsson. sonur Jóns Jónssonar Péturssonar 
frá Kolgröf I SkagafirSi, til heimilis I Edmonton, Alta.; 
30 ára. 

26. Marz: GuSbjörg Jónasdóttir, kona Oddbjörns Magnúsaon 
ar I Winnineg; voru forc'U—>- .Tónas Eriendsson 



ALMANAK 1917 


163 


og Helga Jónsdóttir, er lengi bjugg'u á Tinduni I Húna- 
vatnssýslu; 62. ára. 

27. Marz: Jón Jónsson Westman, bóndi I ÁlftavatnsbygS, 
sonur Jóns Siguróssonar, sem um langt skeiti bjó á þverá 
og Hjaröarfelli i Snæfellsnessýslu; 63 ára. 

28. Marz: GuSrún Salína, gift hérlendum manni, A. Cox; 
lézt nálægt Edinburg á Skotlandi. Foreldrar hennar 
Sigfús Pétursson og GuSSrún þóra Sveinsdóttir, er lengi 
bjuggu vi'S íslendingafljót (úr Vopnafirðij; 46 ára. 

30. Marz: Albert GuSmundsson Eyjólf’sonar, í Spanish 
Forlt; ættaður úr Húnaþingi; 27 ára. 

í Marz: Kristján Kristjánsson, viS Hnausa-pósthús í Nýja 
Islandi; Herborg Jónsdóttir heitir ekkja hans, bjuggú 

síðast á Syðri-Bakka í Kelduhverfi; kom til þessa lands 1903. 

APRÍL 1916 

3. Apríl: Sveinn Sveinsson, bóndi í Argyle-bygð. fæddur á 
Daðastöðum í Núpasveit í N.-þingeyjars. 1856; kom til 
þessa lands rúmt tvítugur; kvæntur Kristjönu Jóhannes- 
dóttur. 

5. Ap-íl: Jón Nikulásson, til heimilis við Víði-pósthús í N. 
Islandi (ættaður úr Reyðarfirði); 58 ára. 

6. Apríl: Guðrún, kona F. W. S. Finnssonar bónda við 
Wynyard, Sask.; 35 ára. 

9. April: þnrbjörg (jsk Gunnarsdóttir, kona Guðjóns Good-. 
man I Winnipegosis, Man.; 20 áya. 

19. Apríl: Jónas Jónsson, bóndi á Völlum við Hnausa-póst- 
hús, ættaður úr Húnavatnssýslu; fluttist frá ísi. 1876; 
85 ára. 

20. Apríl: Ingibjörg Kristjánsdóttir, kona Matúsalems Ein- 
arssonar bónda; við Mountain, N. Dak.; ættuð úr Skaga- 
firði; 61 árs. 

26. Apríl. Stefán Guðnason, i Portage la Prairie, Man.; bjó 
áður á Borg í Nýja Islandi; 68 ára. 

27. Apríl: Helgi Stefánsson, bóndi við Wynyard, Sask.; var 
fæddur á Arnarvatni við Mývatn 1865; voru foreldrar 
hans Stefán og Sigurbjörg Jónsdóttir, er þar bjuggu; 
ekkja hans þ uríður Jónsdóttir Sigurðssonar frá Gaut- 
löndum. 

Apríl: Albert Jameson, hjá foreldrum sinum Guðm. 
Eyjólfssyni óg konu hans Ingibjörgu Margr. Jónatans- 
dóttur, í Spanish Fork, Utah; 26 ára. ~ 

MAÍ 1916 

2. Maí: Gróa Daðadóttir, til heimilis hjá syni sinurn Gisla 
Jónssyni bónda I Mouse River bygð í Norður Dakota; Jón 
Gislason hét maður hennar (d. 1869) og bjuggu þau á 



16 4 


ÓL.AFUR 8. THORGEIRSSON: 


Kjörsey í Hrútafirtil; þaSan fluttist hún meÖ börnum sin- 
um vestur um haf 1876; 94 ára gömul. 

6. Mai: Guðrún Ólafsdóttir, kona Jóns póröarsonar ö 
MoUntain; fædd 27. Nóv. 1842 aS Reykholti í Reykholts- 
dal; foreldrar hennar, Ólafur Jónasson prests í Reykholti 
og kona hans; 1882 fluttust þau vestur um haf og voru 
fyrstu landnemarnir sem reistu bú á svonefndum Pem- 
binafjöllum, noröaustur áf Milton. 

8. Maí: Olga María Vilhjálmsdóttir Olgeirssonar, kona 
HreitSars Hreiöarssonar Skaftfeld í Winnipeg (ættutS úr 
S.-I>ingeyjarsýslu); 38 ára. 

16. Maí: Kristján Konráö DavítSsson, frá Dog Creek, lézt í 
Winnipeg; voru foreldrar hans Magnús DavitSsson og 
Ingibjörg Gísladðttir, bæði ættútS úr Skagafiröi; 16 ára. 

21. Maí: Jón þóröarson á Mountain, N. Dak. Fæddur 16. 
Ágúst 18-29 og var þvi nær 87 ára; kona hans Guðrún 
ólafsdóttir, lézt 6. Maí og er hennar minst hér á undan. 

22. Mai. Helga porsteindðttir Isberg, kona S. FritSbjörns- 
sonar I Winnipeg; ættuð af Jökuldal; 38 ára. 

25. Maí: Bergþór Jónsson, á Point Roberts, Wash., brótSir 
séra Jónasar Jónssonar prófasts I Holti I Vestur-lsa- 
fjartSarsýslu; var kona hans Jónína Halldórsdóttir frá 
Gili I Bolungarvík; 73 ára. 

JÚNÍ 1916 

9. Júní: Halldór Glslason, bóndi víö Ross-pósthús, Minn.; 
voru foreldrar hans Gisli Jðnsson og Jarðþrúður Jóns- 

dóttlr; ættuð úr Múlasýslum; 44 ára. 

10. Júni: þorsteirm Jóhannesson, bóndi við Árborg í Nýja 
lslo.ndi; ættaður úr Miðfirði í Húnavatnssýslu; 47 ára. 

11. Júní: Lukka, ekkja Gunnlögs Bjarnarsonar fyrrum 
bónda í Argylebygti; lézt i Winnipeg; 66 ára. 

13. Júní: Aurora, dóttir André'sar Áj-nasonar og Jóninu 
konu hans, er búa við' Asham Point við Manitobavatn; 
18 ára. 

17. Júni: Jón Thordarson, til heimilis I Glenboro, Man.; 73 
ára. Fæddur á Vatni i Haukadal I Ðalasýslu; þórður 
Jónsson og GutSbjörg Sveinsdóttir voru foreldrar hans: 
fluttist frá íslandi 1876; var einn af frumbyggjum Ar- 
gyle-bygðar. 

17. Júní: pórurm Stefánsdóttir, til heimilis hjá Guðm. cám- 
oens Helgasyni og systurdóttur sinni ólöfu Björnsdóttur, 
konu hans í pingvallanýl.; voru forleldrar hennar Stefán 
Ólafsson og Anna Stefánsdóttir á Esjubergi I Gullbringu- 
sýsiu; ekkja Bergþðrs Jónssonar (d. 1909); 69 ára. 

19. Júní: Ingibjörg porkeisdóttir, ekkja porsteins Aust- 
manns í Minnesota-nýl. Var hún systir Jóhanns por- 
kelssonar dómkirkjuprests í Rvík; háöldruð kona. 



ALMÁNAK 1917 


165 


2 3. Júní: Sigurjón sonur ísleiks Ólafsonar og Elísabet- 
ar Eiríksdóttur í Spanish Fork", Utah; 32 ára. 

24. Jfiní: Ása Tómasdóttir, kona Jóns Veum, kaupm. í 
Poam Lake, Sask. 

26. Júní: Einar Siguríisson, a?> Butze í Alberta, ættaSur af 
SuSurlandi; 48 ára. 

JÚLl 1916 

2. Júlí: Jðhannes Stefánsson Thorlákssonárj frá Church- 
bridge, Sask., féll á vígvellinum á Frakklandi; móSir 
hans heitir Jóhanna Magnúsdóttir; foreldrar hans ættu'8 
úr Vestmanneyjum; 28 ára. 

4. Júlí: Björg ögmundsdóttir, ekkja eftir Magnús Sæ- 
björnsson; bjuggu áö Hólshúsum I N.-Múlasýslu; lézt 
hjá dóttur sinni, Sigurbjörgu og manni hennar J. J. 
Vopni, í Winnipeg. 

5. Júlt: Sigurlaug GuBmundsdóttir, hjá dóttur sinni Lilju 
og manni hennar Albert Oliver, bónda í Argyle-byg8; 
kona Rögnvaldar Jónssonar; bjuggu þau mörg ár á Mæri 
fyrir nor8an Gimli; 74 ára gömul. 

10. Júlí: María Gtsladóttir, hjá dóttur sinni Ingibjörgu og 
manni hennar, GuSbjarti Kárasyni, t Blaine, Washington, 
(ættu8 úr Skaftafellssýslu); var ekkja eftir Stefán 
þorkelsson frá GrímsstöSum í Me8allandi; 83 ára. 

13. Júlí: Jón, sonur Bjarna bónda Jónssonár í Álftavatns- 
bygS, og konu hans Nikólínu Nixdóttur, frá NjálsstöSum 
á Skagaströnd; ungur ma8ur. 

13. Júl: J>orvar8ur Ólafsson, bóndi í Mikley í Winnipeg- 
vatni; ættaSur af Sí8u í Skaftafellss.; er ekkja hans Gu8- 
rún Jónsdóttir, ættu‘8 úr Mýrdal. 

17. Júlí: Eltsabet Jónsdóttir, á gamalmenpaheimilinu á 
Gimli; átti um langt skeiö heimili í Winnipeg; ættu8 af 
Austurlandi; 84 ára. 

25. Júlí: Jóntna Ingibjörg, dóttir Alberts Jónssónar, bónda 
í ÁrnesbygS í Nýja íslandi; 16 ára. 

28.' Júlí: Kristján Pálsson, a8 heimili séra Sigur8ar Ólafs- 
sonar I Blaine, Wash.; fæddur á Rafnkelsstö8um I Hruna- 
mannahreppi I Árnessýslu 6. Febr. '1876. 

ÁGÚST 1916 

7. Rannveig ólafsdóttir Briem, kona Sigtryggs Jónassonar, 
fyrrum þingmanns í Manitoba; 63 ára. 

10. Ágúst: Jósef Pétursson, sonur Péturs Gu81augssonar og 
konu hans Sigurbjargar Bjarnadóttur á Gimli; 27 ára. 

10. Ágúst: Gu8ný Margrét Gu8mundsdóttir, kona Jósefs 
þess, er á undan er hér talinn; 18 ára. 

10. Ágúst: Sigrt8ur Octavta, systir Jósefs Péturssonar, kona 
Jóns Einarssonar á Gimli; 23 ára. 



166 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 


—pau þrjú, er hér eru talin, druknuðu í Winnipegvatni, 
ásamt tveim ungum mönnum, Bristow, hverra móöir 
er íslenzk. 

11. Ágúst: SigurSur E. Freeman frá Selkirk; lézt á vígvell- 
inum á Frakklandi; 19 ára. 

13. Ágúst: Jóhanna Jónsdóttir, kona Halldórs bónda Magn- 
ússonar I Argyle-bygð; 79 ára. 

14. Ágúst: Jðn Hrafndal, tii heimilis i Victoria, B.C.; faðir 
hans var Jón Jónsson, sonur Jóns Bjarnasonar í Hrafna- 
dal I Strandasýslu; 67 ára. 

18. Ágúst: GuSrún Ásgrimsdóttir, kona Einars GuSniunds- 
sonar bónda við Hensel, N. Dak; 81 árs. 

20. Ágúst: Jón Guðmundsson, bóndi við Gainsboro, Sask. 
(ætta'Sur úr Mýrasýslu; bróSir Ólafs bónda i Hjörsey); 
36 ára; 

26. Ágúst: Hjörleifur Stefánsson, í Seattle. Wash. (ættaður 
úr N.-Múlasýslu); heitir ekkja hans GuSrún Tómasdótt- 
ir frá Reykjavík; 65 ára. 

27. Ágúst: Egill GuSbrandsson, á heimili dðttur sinnar í 
Selkirk; á 84. aldursári. 

30. Ágúst: Hðlrr.fríður SigurSardóttir, kona Dorláks Björns- 
sonar (bróður Símonar Dalaskálds), bónda við Hensel, 
N.-Dak.; var hún fædd á púfnavöllum I Eyjafjarðars. 
1853; Sigurður Kristjánsson og póra porkeisdóttir hétu 
foreldrar hennar; fluttist hún með mðður sinni snemma 
á timum til þe‘sa lands. 

30. Ágúst Guðbjörg Guðmundsdóttir, hjá dóttur sinni og 
tengdasyni. Stefáni Baldvinssyni í Winnipeg; ættuð úr 
Reykjadal í pingeyjarsýslu; 71 árs. 

30. Ágúst: Ásgeir Fjeldsted, kafteinn i 223. herdeiidinni; 
sonur porbergs Fjeldsted, vitavarðar í Mikley. 

31. Ágúst: Halldóra Sigriður Eggertsdóttir, kona Björns 
Jónssonar Austfjörð í Hénsel N. Dak., frá Ekkjufellsseli 
í Fellum í N.-Múlas.; var hún dóttir Eggerts Magnús- 
sonar skipstjóra Vatnsdal og Soffíu Friðriksdóttur pró- 
fasts Jónssonar á Stað á Reykjanesi; 50 ára. 


SEPTEMBER 1916 

4. Sept.: Bjarni, sonur Bjarna Bjarnasonar og konu hans 
Margrétar sál. ólafsdóttur, er um langt skeið bjuggu á 
Arnarstapa í Mýras.; á faSir hans nú heima viS Isllend- 
ingafljót; féll á vígvelli á Frakklandi; 36 ára. 

5. Sept.: Brynjólflína, var gift hériendum manni, er 
Cooneý hét; var dóttir Einars GuSmundsonar, ættaSs 
úr pingeyjarsýslu; 63 ára. 

5. Sept.: Árni Helgason, böndi í Spanish Fork, Utah; ætt- 
aSur úr Vestmanneyjum; 6 8 ára. 



ALMANAK 1917 


167 


9. Sept.: GuSni, sonur porsteins bónda Jónssonar a'ö 
Hðlmi í Argyle-bygö; 2 9 ára. 

14. Sept.: Kristján. sonur Gísla Torfasonar og konu hans 
SigríÖar Siguröardóttur, tii heimilis viÓ Belmont, Man. 
(frá Kirkjuskógi í Dalasýslu); 29 ára. 

16. Sept.. Stefán Helgi, yngsti sonur Stefáns Thorsons, lög- 
regludómara á Gimli; féll á vlgvellinum á Frakklandi; 
24 ára. 

18. Sept.: Sigurveig Einarsdóttir, hjá syni sinum Kristjáni 
Ásg. Benediktssyni I Winnipeg; hét maður hennar Bene- 
dikt Andrésson Eiríkssonar frá Vogum viÖ Mývatn; lézt 
hann á Ási í Kelduhverfi þar sem þau bjuggu síöast; 
86 ára. 

19. Sept.: Sigurlaug Jónsdóttir, viíS íslnedingafljót I Nýja 
íslandi, á héimili Páls Vídalíns, sonar slns (frá Hvarfi í 
VíSidal í Húnavatnssýslu; 79 ára. 

28. Sept.: Guðrún Jónsdóttir, til heimilis hjá Glsla E. 
Bjarnasyni I Utah; ættuö úr Vestmanneyjum; kom til 
Utah 1859; 90 ára. 

28. Sept.: Helga Jónsdóttir; til heimilis hjá syni sínum Páli 
Reykdal að Lundar, Man.; kona Árna Jónssonar Reyk- 
dal, sama staðar; ættuð úr Reykholtsdal I Borgarfirði; 
82 ára. 

29. Sept.: Stéinunn Jónsdóttir; á Gardar N. Dak.; 80 kra. 

30. Sept.: Kristinn skáld Stefánsson I Winnipeg; fæddur á 
Egilsá I Skagafirði; foreldrar hans Stefán læknir Tómas- 
son og Vigdís Magnúsdóttir; flutitst vestur um haf 
1873. 

OKTÓBÉR 1916 

7. Okt.: porbjörg Jðnsdóttir Brynjólfssonar. að heimili Bergs 
Magnússonar bónda I Mouse River bygð I N. Dak., ættuð 
úr Skagafirði; tvlgift, hét fyrri maður hennar Ólafur 
Davíðsson úr Fljótum, og seinni maður Magnús Magn- 
ússon, úr Ólafsfirði; með honum flutitst hún til Ameriku 
1883; 93 ára. ^ 

S. Okt.. Sigríður Gísladóttir, kona Guðmundar Vigfússon- 
ar I Blaine, Wash.; foreldrar hennar voru Gísli Bjarna- 
son og Sigurbjörg Sigvaldadðttir á Stóru-Ásgeirsá 1 
Vlðidal I Húnavatnssýslu; 59 ára. 

9. Okt.: Vigfús Einarsson, til heimilis 1 Spanish Fork, 
Utah; ættaður úr Mýrdal; 78 ára. 

16. Okt.: Magnús Kristján, sonur Gtsla E. Bjarnasonar 
bónda I Spanish Fork, og konu hans Marínar Halldórs- 
dóttur; 31 árs. 

•16. Okt;.: Karl • Guðmundsson, bóndi við Winnipeggsis I 
Man.; ættaður úr Árnessýslu; 52 ára. Ekkja hans heitir 
Kristbjörg ögmundsdóttir. 

17. Okt.: Jakob Lindal, sonur Jakobs H. Lindal 1 Wynyard, 



168 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Sask.; féll á vlgvellinum á Frakklandi; 21 árs. 

19. Okt.: Ragnhildur Eyjólfsdóttir Oddssonar gullsmiðs i 
Reykjavik og RagnheiSar Gu'Smundsdóttur prests aS 
Borg á Mýrum; ekkja porvaldar porsteinssonar frá 
Berunesi í FáskrúSsfirSi; til heimilis I Keewatin, Ont.; 
4 3 ára. 

19. Okt.: Rannveig, kona Carls Thorsonar, dóttir FriSriks 
Sveinssonar og konu hans SigríSar Jónsdóttur Laxdal i 
Winnipeg. 

20. Okt.: Hannes SigurSsson, bóndi í Argyle-hygS; 61 árs. 

21. Okt.: Laufey, kona J. M. Ólafssonár bóndo í Argyle- 
bygS. 

25. Okt.: Benedikt Jóhannesson trl heimilis á Gardar, N,- 
Dak; fæddur á Torfunesi I S.-pingeyjarsýslu 10. Sept. 
1847; foreldar hans voru Jóhannes Jónsson og Ingibjörg 
SigurtSardóttir; til Ameríku fór hann 1873; var sex ár í 
Milwaukee, en fluttist 1879 þangaS, sem nú heit'ir Gard- 
ar-bygS og nam þar land fyrstur íslendinga; var tví- 
giftur; hét fyrri kona hans Ásta, dóttir Sæmundar Ei- 
ríkssonar frá Fellsseli í pingeyjarsýslu; og seinni kona 
Bóthildur Eyjólfsdóttir úr EyjafirSi. 

26. Okt.: Ragnhildur porsteinsson í Keewatin, Ont.; ættuS 
. frá Borg á Mýrum. 

27. Okt.: óskár G., sonur Guímundar Steinssonar og Gróu 
Jónsdóttur, úr Langadal i Húnavatnssýslu; féll á Frakk- 
lands vígvöllum. 

27. Okt.: Jóhann ísleifsson. hjá tengdasyni sinum Birni 
Péturssyni, kaupm. í Winnipeg; ættaSur úr Reykjadal 
í S.-pingeyjarsýslu; 83 ára. 

27. Okt. Jóna Sigurlaug, dóttir Snæbjarnar S. Grímssonar 
og konu hans önnu, er búa á Pembina-fjöllum; 21 árs. 

29. Okt.: Jónatan Halldórsson, hjá syni sínum Halldóri 
kaupm. í Wynyard, Sask.; 86 ára. 

f Okt.,.1916: GuSmundur Ásgeirsson, póröarsonar á Fossi á 
Snæfellsnesi, ög konu hans Ólínu GuÖmundsdóttur Ólafs- 
sonar prests á Hjaltabakka; féll á vígyöllunum á Frakk- 
landi; 24 ára. 

f Okt., 1916: Hjálmar S. Sigvaldason SigurSssonar og kqnu 
hans Margrtéar Árnadóttur; féll á vígvellinum á Frakk- 
landi; um tvitugt. 

f ökt., 1916: Árni Valdimarsson DavíÖssonar og konu hans 
Margrétar Árnadóttur (hálfbróÖir Hjálmars þess er næst 
á undan er getiö); véli á vígvellinum á Frakklandi; 28 
ára. 

♦ NÓVEMBER 1916 

13. Nóv.. Guöbjörg Magnúsdóttir, aÖ heimili sonar síns Elí- 
asar GuÖbrandssonar viö Dog Creek pósthús, Man; 79 ára, 



ALMANAK 1917 


169 


hSt maSur hennar Guðbrandur Guðbrandsson, lézt á 
Frððá í SnæfeHsnessýslu; bjugu þau þar síðast á íslandi. 

22. Nðv.: Guðrún Jðnsdðttir, kona Marteins guilsm. Jðns- 
sonar, Marteinssonar frá Kaldh.ðlum á Völlum í S.- 
Múlasýslu; var hún dðttir séra Jðng Bergssonar á Hofi 
í Álfta-firði og konu hans Rðsu Brynjðlfsdóttur, prests frá 
Eydölum í Breiðdal; Guðrún lézt á heimili sonar síns 
Bjarna Marteins'onar bónda á Kaldhólum í Breiðuvík 
í Nýja íslandi; 88 ára gömul. 

26. Nóv.: Jón Jósefsson, í Ballard, Wash; fluttist vestur 
um haf af Vopnafirði 1875; voru forelddar hans Jósef 
* Jónsson og Ingunn Sigurðardóttir; ekkja hans heitir 
Ingijörg Arngrímsdóttir frá Búastðum I Vopnafirði; 
6 6 ára gamaíl. 

DESBMBER 1916 

5. Des.: Margrét Jðnsdðttir, hjá tengdasyni sínum Alex 
E Johnson í Glenboro, Man.; 7 7 ára. 

2 6. Des.: Guðný Vigfúsdðttir Einarssonar, til heimilis hjá 
dðttur sinni Guðrúnu og manni hennar Bjarna Ingi- 
mundarsyni bðnda við Wild Oak, Man.; ekkja gorsteins 
porsteinssonar (d. 1882); bjuggu allan sinn búskap á 
Nýlendu á Seltjarnarnesi; 86 ára. 

I Des. 1916: Guðbjörg Magnúsdóttir, til heimilis hjá syni 
slnum Magnúsi bónda I Siglunes-bygð við Manitoba- 
vatn; ekkja Guðbrandar Guðbrandsonar, er bjó á Ingj- 
aldshðli I Snæfellsness.; gömul kona. 

Á árinu 1916: Heigi Einarsson, bðndi við Grass River I 
Manitoba; hétu foreldrar. hanS Einar Nikulásson óg Odd- 
ný. - Ásmundsdðttir á GDlastöðum 1 S.-'Múlassýslu; Helgi 
var tvlgiftur, hét fyrri kona llans Kristjana Olgeirsdóttir 
frá Garði I Pnjðskadal (d. 1889 I Wpg.). Síðari kona 
hans heitir Pálína Einarsdóttir; 7 7 ára. 

Á árinu 1916 Jóhann Árnason,, til heimilis I Blaine, 
Wash.: ættaður úr Húnavatnssýslu; hétu foreldrar hans 
Árni Sigurðs'on og Sðlveig Jðhannsdóttir; 71 árs. 



170 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


VIÐBÆTIR VIÐ LANDNAMSSÖGUÞÁTT 
ÍSLENDINGA í UTAH. 



Jakob iTaldviri Jónsson, frá 
Reykjavík, sonur Jóns 
bónda á Njálsstöðum, og 
síðar á Bergstöðum á Vatns- 
nesi í Húnabingi, Bene- 
Jiktssonar á Skúfi í Norður- 
árdal. Móðir Jabobs hét 
Sigríður Skúladóttir frá 
Þverá í Vesturhópi, Jóns- 
sonar. Var Sigríður þessi 
alsystir síra Sveins sem fyrir 
eina tíð var prestur á Stað- 
arbakka, og Björns Skúla- 
sonar, umboðsmanns á Eyj- 
ólfsstöðum á Völlum í 
Norðurmúlasýslu. 

Jakob var fæddur á Berg- 
stöðum, 21. maí 1843. Var 
ungur að aldri bá er hann 
fluttist suður á land, eða til 
Reykjavíkur. Þar bjó hann 
á bæ beim sem heitir Steins- 
holt, í C~8 ár, og átti bað pláss sjálfur. Eyrst var hann í 
Engcy fjögur ár, og lærði bar skipasmíði, og sjófræði, hjá 
Kristinn bónda Magnússyni, sem bar bjó lengi, og víða 
ev getið, sem dugnaðar og framkvæmdar manns. 

Árið 1876 flutti Jakob til Ameríku, og voru bá í ferð með 
honum 750 landar; hélt flest í beim hóp til Manitoba, og 
kom til Winnipeg 8. ágúst. Þaðan fór Jakob suður til 
Utah, og lgnti í Spanish Fork, 8. ágúst, rétt ári síðar en í 
Winnipeg. 






ALMANAK 1917 


171 


Jakob bjó síöan í Spanish Pork, þar til 1885, að hann 
flutti til Castle Valley, og festi sér þar land; lfc'O ekrur. 
Var Jakob hinn fyrsti maður sem tók sér bóifestu þar, í 
grend vió þorpið Cleveland, sem nú er orðin dálítill, og 
snotur bær. Þar bjó hann í 15 ár, og farnaðist fremur vel. 
iin þá kom það fyrir að iandið þar um pláss, hálf eyði- 
lagðist af ofmiklu saltefni sem þar er í jörðu, svo hann 
varð að yfirgefa bústað sinn, og flytia sig 5 mílur sunnar. 
Þar keypti hann 190 ekrur af landi, og bjó þar í 9 ár, 
mikið laglegu búi. 

Eittlivað nálægt, eða í kringum 1909, brá Jakob búi 
þar í Castle Valley, og fluttist aftur til Spanish Fork, og 
hefir búið þar síðan. 

Jakob er maður talsvert hníginn að aldri, rúml. 72 ára. 
þegar þetta er ritað, en samt er hann ern, og ber aldurinn 
vel. Hann hefir kvænst fjórum sinnum. Hét fyrsta kon- 
an lians Ingibjörg, dóttir Jóns bónda Jónssonar á Grjót- 
eyri í Kjós í Gulibringusýslu; önnur kona hans hét Sig- 
ríður Bjarnadóttir frá Götuhúsum í Reykjavík. Sú 
þriðja heitir Petría, fædd Knúdsen, dönsk að ætt og upp- 
runa, og skHdust þau að lögum. Pjórða konan, sem hann 
býr með núna, heitir Kristín, dóttir Jóns bónda á Eiði í 
Eyrarsveit, Jónssonar frá Þórólfsstöðum í Breiðufjarðar- 
dölum; Andréssonar sama staðar Jónssonar. 

Jakob hefir ávalt verið starfs og búsýslumaður í betra 
lagi, og því ætíð liðið fremur vel. Trúmaður er hann 
mikill^ og máttarstólpi í kirkju Mormóna. Hann hefir 
farið fjórar trúboðsferðir fyrir kirkju sína, síðan hann 
kom til Utah, tvær til Caiiada, og tvær til íslands. Var 
hann þar í seinustu trúboðs ferð sinni 1911, þegar eg 
ritaði landnámssöguþáttinn, um Islendinga í Utah, og var 
það orsökin, til þess að hans var ekki getið, utan lauslega, 

Kristín kona Jakobs er þrifnaðar og myndar kona, 
og bæði eru þau samanvalin, að glaðværð iðjusemi og 
gestiisni. 


E. H. Johnson 



INNÍHALD : 


Tímatalið -Myrkvar—Árstríðirnar —Tunglið Um tímatalið— Páskatímabilið — 
Páskadagur—Sóltími--Veðurfræði Herchel’s—Artöl nokkurra merkisviðburða — 
Til minnis um Ísland-Stærð uthafanna —Lengstur dagur— Þe^ar kl. er 12— 
Almanaksmánuðirnir. 


Milli heims og heljar. Þýzkaland, England, Frakk- 
land, Belgía. Joffre, foringi Frakka, meó mynd. 
Efíir síra F. J. Bergmann. 

Nýkvænti maSurinn. Æfintýr eftir J. Magnús Bjarna- 
son. 

Safn tii landnámssögu ísi, í Vesturheimi.' Vatna- 
bygSir. Eftir FriSrik GuSmundsson, meS mynd- 
um. 

Stóra sleifin. Saga þýdd af Kamban. 

Enn um BrasilíuferSir. Eftir Jón Jónsson frá Mýri. 

SumarliSi SumarliSason, gullsmiSur, meS mynd. 
Eftir síra F. J. Bergmann. 

Um eldingar og þrumuleiSara. 

Sólargeislarnir sem læknislyf, 

Helztu viSburSir og mannalát meóal Íslendínga í' 
Vesturheimi. 

ViSbætir viS landnámssöguþátt íslendinga í Utah. 



